ABDU KAREN GUSAU 


SAIDU MUHAMMAD GUSAU 


ABDU KAREN GUSAU 
(1952-1998) 


SA'IDU MUHAMMAD GUSAU 


Century Research and Publishing Limited 
Abuja Kano Kaduna Lagos Zaria 


© Sa'idu Muhammad Gusau, 2015 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano. 


ISBN 978-978-48327-7-6 


An fara bugawa a shekarar 2015 


Century Research and Publishing Limited 
Kano-Nigeria 


Abdu Karen Gusau 
(1952-1998) 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


Godiya 
Sadaukarwa 
Dandano 
Gabatarwa 


BABI NA DAYA 

1.0 HAIHUWA DA TASOWA DA 
RASUWAR ABDU KAREN GUSAU 

1.1 Asalin Zuriyyar Abdu Karen Gusau 

1.1.1 Garin Damisawa 

1.1.2a Kaka, Namiji: Malam Abubakar 

1.1.2b Kaka, Mace: Malama Salamatu 


Shafi 
biii 


Sag 


WNA Ph 


1.1.3a Mahaifi: Abdurrahman Nayaya 

1.1.3? Mahaifiya: A'isha Iyayye ; 

1.2 Haihuwar Abdulkadir da Kana 
13 

1.2.1 Bishiyar Nasabar Abdu Karen Gusau 

14 

1.3 Neman Ilimin Addinin Musulunci 

1.4 Ilimin Boko : 

1.5 Abdulkadir a Aikin Röyawa : 

1.6 Shiga Fagen Kida da Waka 

1.6.1 Abdulkadir ya Hadu da Muhammadu 
Karen Gusau 

1.6.1.1 Asalin Gangar Mamman 

Karen Gusau 
1.6.2 Abdulkadir ya Zama Makadi 


14 
18 
19 


21 


23 
36 


1.6.2.1 Abdulkadir ya Sami LakabinAbdu Karen 


Gusau : : 29 
1.6.2.2 Shaharar Abdu Karen Gusau 
1.6.2.3 Abdu Karen Gusau ya tuba 

ga Mahaifinsa 
1.6.2.4 Abdu Karen Gusau ya Sake 

Komawa Kaduna : 
1.6.2.5 Wasu tafiye-Yafiyen Kida na Abdi : 
1.6.2.6 An yi wa Abdu Kiranye 
1.6.3 Kungiyar Abdu ta Kida 
1.6.4 Ire-Iren Wakokin Karen Gusau 
1.6.4.1 Wakokin Fadakarwa 
1.6.4.2 Wakokin Siyasa 
1.6.4.3 Wakokin Ta'aziyya : 
1.6.4.4 Wakokin Yabo 
1.7 Iyalin Abdu Karen Gusau 


29 


33 


35 
36 
38 
39 
40 
40 
42 
43 
44 
46 


1.8 Magajin Abdu Karen Gusau a Kida 
1.9 Rasuwar Abdu Karen Gusau : 


BABI NA BIYU 
2.0 WASU SIGOGIN WAKOKIN ABDU 
KAREN GUSAU : 
2.1Yanayin Aiwatarwar Abdu 
2.2Yanayin Kulla Wakokin Abdu 
2.3Yanayin Rauji a Wakokin 
Karen Gusau | 
2.4Tsarin Rerawar Abdu 
2.5Tsarin Diya na Makan 
Karen Gusau 
2.6Sadarwa a Wakokin Abdu 
2.6.1 Gidajen AP umma 
2.6.2 Wuraren Bukukuwa da 
Tarukan Jama'a : 
2.6.3 Yanayi da Lokacin Ba 
2.7 Rumbun Wakokin Karen Gusau 


BABI NA UKU 
3.0 WASU WAKOKIN ABDU KAREN 
GUSAU A ZUBE: 
3.1 Yan Nijeriya sai Hausa 
64 
3.2 Mu Kama Sana'a Yan A 
3.3 Duniya ta min Dadi 
3.4 a Mai da Hankali dan Ibrahim : 
3.4b Mai da Hankali dan Ibrahim : 


53 


64 


47 
49 


53 
54 


55 
56 


58 
60 
61 


61 
62 
62 


75 
85 
88 
90 


3.5 Malama Hajiya Magajiya 
3.6 Malam Sa'idu Soja 
3.7 Shegiyar Kafa ke Kika 
Saba da Gulando 
96 
3.8 Gaisuwata Kuturun Kudi 
Uban 'Yankurma 
3.9 Sale Kora Baban Labba 
100 
3.10 Ya Tabara Lillahi 


3.11Alhaji Garba Mai-Bakin- Mai 


3.12 Na'yankaba Mamman Sadi 
3.13A lula dan Haya 
3.14Abdulkadir Nabinta 

3.15 Hakimin Minjibir Dallatu 


3.16Manajan Neja Ammani Inuwa 


3.17 Alhaji Shehu Dahiru 
3.18Naje Yawuri nai Yawo 


3.19a Tsohuwa Mairuwa Indal Maudi 
3.19b Tsohuwa Mairuwa Indal Maudi 


3.20Yaki da Rashin da'a 

3.212 Allah Jikan Janar Murtala 

3.21b Allah Jikan Janar Murtala 

3.22 Malama Hajiya Ambe : 

3.23Usaini Wasai 

3.24Sai da Larabci : : 

3.25Mai Goro Auta Hudu : 

3.26Yusif Garba Kansila 

3.27 Chairman Malam Magaji 
Garundanga : 

3.28Balarabe na Sabuwa : 


93 


98 


102 
104 
107 
110 
112 
115 
119 
122 
127 
133 
137 
138 
157 
159 
161 
163 
166 
168 
173 


176 
179 


3.29 Na Gidan KASCO Mamman Tasi 
3.30Alhaji Lamido Hassan: 

3.31 Dangidan Bala Maiwalda 

3.32 Na'ummala Mai-Gashin-Baki: 
3.33Malam Habu Dansanda 
3.34Adamu Aikawa Alhaji : 

3.35Sai Badamasi Tela Wasai 
3.36Ado Galadima Marmara 

3.37 Mamman Auwalu dan Ibrahim 
3.38Ibrahim Dalolo Nazuwaira 
3.39Sabo Angon A'i Indo 
3.40Alo-alo Maiganga ya Gode 
3.41A Gwamaja Kano zan Sauka : 
3.42 Tsoho mai Kilishi Dankwanyau 
3.43Malam Haruna Jallaba Tela 
3.44Alhaji Bello Maicalculator 
3.45Mugun Ciwo Kwalara 
3.46Kasarmu ta Nijeriya 


Kammalawa : 

Manazarta 1 
Rataye na Mazhabar Tarken 
Wakar Baka (Sabon Tsari): 


182 
186 
187 
190 
196 
198 
201 
204 
213 
215 
217 
220 
222 
226 
228 
232 
234 
237 


241 
245 


249 


GODIYA 
Da sunan Allah, mai rahma, mai jinkai, nake yin 
matukar godiya da jaddada tahani'ata zuwa ga 
'yan'uwan haihuwata a tsatson Sheikh Muhammadu 
Dandullum Gusau, Allah ya dada yi masa gafara, ya 
haskaka makwancinsa, amin, wadanda suka hada da: 

- Alhaji Muhammadu Tukur (Tsoho) da Alhaji 
Muhammadu Bello da Malam Muhammadu Sani 
(Manya) da Muhammadu Sunusi da Muhamamdu 
Nasiru da Kadi Muhammad Dahiru da kuma 
Muhamamdu Buhari (Babangida). 

- Hajiya Kulu da Hajiya Khadija da Hajiya Rabi da 
Maryam (Jummai) da A'ishatu (Ta-Tudun Kosau) da 
Suwaiba da Hajiya Hassana da Hajiya Umma da Hajiya 
Inno da Hafsatu da Hajiya Uwani da Hajiya Abu da 
Hajiya Halimatus Sa'adiyya (Halima). 

Muna rokon Allah, Subhanahu wa ta'ala, ya kara 
kiyaye wannan zuriyya tare da samun sa'adar rayuwa 
ta Duniya da ta Lahira, amin. 


SADAUKARWA 
Ina sadaukar da wannan aiki zuwa ga: 
Farfesa Bello Sa'id 
Farfesa Ibrahim Muhammad Abdullahi Malumfashi 
Dr. Ahmad Magaji 
Dr. Balarabe Abdullahi 
Dr. Aliyu Mu'azu 
Dr. Umma Ado Abbas 
Dr. Ibrahim Garba Satatima 
Dr. Umma Aminu Inuwa 
Dr. Bashir Aliyu Safana Sallau 
Dr. Abdullahi Madaki Gaya 
Dr. Zulai Sule Ingawa 
Dr. Muhammad Tahar Adamu 
Dr. Murtala Garba Yakasai 
Dr. Aminu Lawal Auta 
Dr. Halima Abdulkadir Dangambo 
Dr. Isa Yusuf Chamo 
Dr. Tijjani Shehu Almajir 
Dr. Adamu Rabi'u Bakura 
Hajiya Amina Abdu Mashi 
Malam Sani Magaji Abubakar 
Malam Garba Yakubu 
Malama Zahra'u Ibrahim Waya 
Malama Bilkisu Yusuf Ali 
Malam Kamilu Dahiru Gwammaja 
Malam Iliyasu Garba Minjibir 


'DANDANO 


G/Waka: Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora : Mu kama sanaa ‘yan Nijeriya, 
'Y/Amshi : Mu bar yawon banza a titi. 


Jagora : Dubi ka ka gane, 

: Ni ma Abdu Yaro, 

:Ga makadana ba da ka ba, 

: Ga “yan amshi na ta amshi, 

: Ku kama sana'ar ya fi kyawo, 
: Ku bar yawon banza atiti, 

Y/Amshi : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 

: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 
: Mu daina zaman banza a titi, 
: Ku bar yawon banza a titi, 
Y/Amshi : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora : Kai kama sana'a dan Nijeriya, 
:Ya hizaman banza atiti, 
: Ku bar yawon banza atiti, 
Y/Amshi : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 
(Abdu Karen Gusau, Wakar “Mu Kama Sana'a') 


GABATARWA 


Wannan littafi, Abdu Karen Gusau, littafi ne 
wanda ya kunshi tarihin rayuwa da hidime-hidime na 
marigayi Abdulkadir Abdurrahman Nayaya, Minjibir, 
Jihar Kano. Sannan kuma an yi nazari ne dangane da 
yanayin da Abdulkadir ya sami kansa a rayuwa wadda 
ya tashi a cikinta ta harkar sankiranci da kirarin baki 
da makamantan wadannan abubuwa da suka shafi 
adabin kirari. Daga nan ne aka kalli Abdulkadir ta 
fuskar yadda ya fada adabi na kida da waka tun daga 
wake-waken da ya yi a tsakanin abokansa da 
sa'anninsa na kuruciya a zama na unguwa da kuma na 
karatu. 

Bayan wannan ne, Abdulkadir ya dinga halartar 
mazaunai na makada da mawaka har ya hadu da 
Muhammadu Karen-Gusau wanda ya yi barantaka a 
wajensa. Abdulkadir ya koyi dabaru na shiryawa da 
aiwatarwa da sadar da waka a biyayya ta haujin 
Muhammadu Karen Gusau. Abdulkadir ya bi sahun 
Muhammadu Karen Gusau na yi wa direbobi da masu 
harkar sufuri waka. Ta haka Abdulkadir ya rabi 
Muhammadu Karen Gusau ya nasu da shi ba a tsarin 
kida da waka ba, har a wajen suna na Abdu Karen 
Gusau da aka ci gaba da danganta shi da shi. Wannan 
ne ya sa Abdulkadir ya sami sunan Abdu Karen Gusau 


kuma ya sami ganga ta kida daga gangar Muhammadu 
Karen Gusau. 

A lokacin da Abdu Karen Gusau ya sami cin 
gashin kansa, ya yi wakoki nasa na kansa kuma bai 
tsaya kawai a kan yi wa direbobi waka ba, ya kasance 
yana yi wa kowa da kowa waka, a matsayi na makadi 
game-gari. 

Kafin Abdu Karen Gusau ya rasu a 1998, Allah 
ya kaddare shi da zama lafiya da kowa da kowa. Shi 
mutum ne mai hakuri, mai tausayawa, mai taimako, 
maras hayaniya, mai tallafa wa alamuran zumunci. 
Abdulkadir ya rabu lafiya da mahaifinsa Malam 
Abdurrahman Nayaya da mahaifiyarsa A'ishatu 
Iyayye, sun yi masa addu'a ta tsakanin iyaye da 'ya'ya. 

Muna rokon Allah, mai girma da daukaka, ya yi 
gafata ga Abdulkadir, Abdu Karen Gusau, yajikan sa da 
rahamarsa ya haskaka Kabarinsa, amin. 

Muna kuma rokon Allah, mai Kkarfafawa, mai 
ludufi, ya yi wa wannan littafi fatahi, ya zama mai tarin 
amfani ga masu nazari da daliban ilimi a kowane zango 
na karatu, sannan da dukkan masu sha'awar sauraro 
da nazarin wakokin baka na Hausa. 

BABI NA DAYA 
1.0HAIHUWA DA TASOWA DA RASUWAR 
ABDU KAREN GUSAU 


Wannan babi na farko zai yi bayani ne game da 
tarihin rayuwar Abdu Karen Gusau da muhimman 
abubuwan da ya yi a tafarkin ayuwarsa har kuma zuwa 
rasuwarsa. Daga cikin kananan sassa da wannan babi 
zai dada fadada magana a kansu akwai ambaton asalin 


Abdulkadir Abdurrahman Nayayal, dangane da tushe 
na mahaifansa da mahaifinsa, sai kuma tarihin 
haihuwarsa da kuruciyarsa da iliminsa da aikin da ya 
yin na koyarwa da kuma aurensa. Haka kuma za a yi 
bayani a kan yanayi na shigar Abdu harkar kida da 
waka da ire-iren wakokin da ya yi da wadanda ya yi wa 
su da kungiyarsa ta kida da kayan kidansa. Daga nan 
kuma za a yi magana a kan iyalin Abdu Karen Gusau da 
magajinsa na kida, sannan da rasuwarsa. 


1.1Asalin Zuriyar Abdu Karen Gusau 
A wannan sashi za a kawo tarihin gari da na 
mahaifan Abdu Karen Gusau kamar haka: 


1.1.1 Garin Damisawa 

Garin Damisawa, gari ne da aka haifi iyayen? 
Abdu Karen Gusau, a garin ne suka yi muhimmanan 
abubuwansu a rayuwarsu ta yau da gobe. 

Damisawa gari ne da ke yamma da gundumar 
mulki ta Karamar Hukumar Minjibir, wanda bai wuce 
nisan kilomita biyu da garin Minjibir ba. Garin yana 
tsallaken wani babban rafi ne da ruwa kan wuce duk 
shekara a lokacin damina ya tafi babban dam da ke 
garin Wasai, kilomita hudu daga kudu da garin 
Minjibir, wato dam din Wasai. 

Bayan wannan hanyar ruwa da ta wuce ta gabas 
da Damisawa, akwai burtali wanda yake daga gefen 


1 Wato Abdu Karen Gusau 

2 Wato mahaifinsa, Malam Abubakar Damisawa da mahaifiyarsa 
Malama Salamatu Damisawa. A garin na Damisawa, Malam 
Abubakar ya yi rayuwarsa kuma ya rasu a cikinsa. 


garin bangaren Arewa. Wannan burtali tsohon burtali 
ne wanda fatake da makiyaya suke bi daga wasu 
kasashe na duniya zuwa kasar Hausa tun shekara da 
shekaru. Daga Arewa burtalin ya dangane har 
Jamhuriyar Nijar, daga yamma maso kudu kuma ya 
shiga cikin garin Kano. 

Asalin garin, kafin mazaunansa so fara zama, 
makiyaya da fatake, in sun zo wucewa ta daidai inda 
garin yake a yau, sukan yawaita ganin damisa a wurin. 
Wannan ne ya sanya da wuya makiyaya ko fatake su 
yada zango a kusa da wurin. Sannu a hankali har Allah 
ya kawo mutane wurin suka sari daji suka kafa gari 
suka yi zamansu tare da ci gaba da aikace-aikacensu na 
yau da kullum. Zuwan wadannan mutane ya taimaka 
kwarai wajen kaurar damisoshi daga wurin. Su kuma 
mazauna wurin ake kiran su mutanen Damisawa3. 
Wannan gari ya haura shekaru dari biyar da kafuwa. 
Bisa wannan adadi na shekaru, za a iya kirdado a 
shekarar 1515 aka kafa garin Damisawa. A yau saboda 
sauyawar zamani, musamman ta fuskar shugabanci, 
sai aka raba garin biyu, akwai tsohon gari da sabon 
gari. A sabon garin ne aka gina makarantar boko da ta 
Islamiyya. Sannan aka kai musu wutar lantarki. 


1.1.2a Kaka, Namiji: Malam Abubakar Damisawa 
Malam Abubakar Damisawa babban malamin 
Alkur'ani ne wanda aka haife shi a garin na Damisawa. 
Bayan gama yawon neman iliminsa ne Abubakar ya 
dawo ya cigaba da karantarwa a garin nasu, Damisawa. 


3 Ken an garin Damisawa ya sami sunansa ne daga damisoshin da 
suka tava zama a wannan farfajiya. 


Malam. Abubakar yana da almajirai masu tarin yawa, 
wadanda mafiya yawansu ba “yan garin ba ne, an kawo 
masa su ne da ga garuruwan kusa, da na nesa da shi. 
Bayan ilimin Alkur'ani da yake karantarwa, yana 
karantar da sauran littattafan ilimi na manya?. 

Malam Abubakar bai yi aure da wurin ba har sai 
da ya kai wani lokaci sannan Allah ya kawo masa mata, 
Salamatu wadda ya aura ta zama uwar 'ya'yansa. 

Malam Abubakar ya haifi 'ya'ya tare da 
Salamatu, uku mata, shida maza”. 

Ga sunayen 'ya'yan da Malam Abubakar da 
Salamatu suka haifa: 

Magajis 

Isa 

Sani 

Emde7 

Habiba 

Hassan 

Maimuna 

Abdu Maikano 
Addurrahman (Nayaya) 


1.1.2b Kaka, Mace: Malama Salamatu 
Salamatu mutuniyar Damisawa ce ita ma asalin 
iyayanta duk 'yan garin Damisawa ne. Ta yi auren fari 


4 Wato waxanda suka sauke karatun Alkur'ani 

5 Daga cikin 'ya'yan nasa ne na karshen haihuwa wato xan'auta 
Abdurraham ya zama mahaifin Abdu Karen Gusau Minjibir. 

€ Ana kyautata zaton ya gaji sunan mahaifinsa ne Abubakar 
kasancewarsa na fari sai ake yi masa inkiya da wannan sunan. 

7 Ita ma ba a sami sunanta na yanka ba. 


da wani mutum, amma ba su dade ba ta fito?. Bayan 
rabuwarsu da mijinta sai ta kama zabiyanci. Salamatu 
ta kware wajen shirya magana mai dadi tare da dora 
kirari mai gardi ga mutum. Wannan ta sa nan da nan 
Salmatu Damisawa ta shahara. 

Salamatu Damisawa ba ta faye zuwa jigari- 
jigarin sabga ba, sai shahararriya kuma gidan 
kasaitaccen mutum ba gama gari ba. 

Salamatu? tana cikin wannan sankiranci ta auri 
Malam Abubakar!9, suka yi aure na bazawara da 
saurayi!. 


1.1.3a Mahaifi: Abdurrahman Nayaya 

Abdurrahman Nayaya, kamar yadda ya z0 a 
baya, shi ne dan'auta a wajen mahaifansa, don haka, 
kulawarsa dole ta bambanta da ta sauran 'ya'yansa 
kasancewar yawanci 'yan auta sun fi shiga ran 
iyayensu. 

Bayan rasuwar Malam Abubakar sai kulawar 
Nayaya ta dawo hannun mahaifiyarsa Salamatu, gaba 
daya, ya kasance ita take yi wa 'ya'yanta duk wani abu 


8 Wato sai ta zama sankira 

? Salamatu ta auri Malam ba a sake ji ko ganin ta gabatar da wannan 
sana'a tata ba, ta zabiyanci, a maimakon hakama sai ta juye ta zama 
malama. 

10 Dukan 'yaya Malam Abubakar sun yi karatu a wurinsa daidai 
gwargwado, musamman xan'autansu Abdurrahman Nayaya. Nayaya 
ya yi karatun Alkur'ani wajen mahaifinsa tare da sauran littattafai na 
addinin Musulunci. A haka har Allah ya yi wa Malam Abubakar 
rasuwa. Abdurrahman (Nayaya) yana matashi. 

1 Wato shi Malam Abubakar bai yi auren fari ba a lokacin da suka 
haxu da Salamatu suka yi aure. 


da yakamata a ce mai uba da uwa ya samu kamar 
tarbiyya tare da kulawa ta yau da kullum, tun ma baci 
da sha da tufatarwa da ladabtarwa da biyan bukatu da 
sauransu. 

Abdurrahman Nayaya ya sami kulawa ta 
musamman a wurin mahaifiyarsa Salamatu. Ta nuna 
wa Nayaya gata daidai gwargwado. Don haka Nayaya 
ya taso cikin garin Damisawa babu mai gasa da shi a 
duk cikin sa'o'insa. 

Bayan Nayaya ya dada tasawa sai mahaifiyarsa 
ta nemi da ya sami sana'ar da yake ganin zai rinka yi 
wadda za ta dinga kawo masa 'yan kudaden da zai 
rinka batarwa. Sana'ar da Nayaya ya fara yi ita ce 
sana'ar daurin taba ta gari wadda ake kira angale. A 
wancan lokacin sai an ba da dauri goma na angale, 
sannan ake saya sisin kwabo. 

Wannan sana'a da Nayaya ya kama, ba ta yi wa 
mahaifiyarsa dadi ba don haka ta yi ta nuna masa 
rashin amfanin wannan sana'a da yake yi, a haka har 
sana'ar Kullin taba ta fita daga ran Nayaya. To amma 
inda gizo yake sakar shi ne, ya bar sana'ar daurin taba, 
amma bai sami wata sa'anar da za ta maye gurbin 
wadda ya bari ba. Don haka, sai ya rika bin abokansa 
yawo gari-gari, a haka Nayaya ya fara shiga cikin 
harkar sankira kafin wani lokacin ya kware sosai. 

Duk wannan abin da Nayaya yake yi Salamatu, 
mahaifiyarsa, bata san yana yi ba, sai daga baya. Bayan 
ta sami labarin Nayaya ya fara sankira, sai ta yi 
yunkurin hana shi, ta hanyar nuna masa rashin 
dacewar hakan. Amma shi Nayaya zuciyarsa ba ta 
amince zai bar danma'abbanci ba, saboda alherin da ya 


fara samu, da kuma irin yabawar da mutane kan yi 
masa a kan gwanintar da yake nunawa wajen gabatar 
da danma'abbancinsa. 

Mahaifiyar Nayaya ta bi duk wasu hanyoyi da ya 
kamata a ce ta bi wajen hana danta wannan sana'a ta 
sankiranci. 

Wata rana Nayaya yana gida a zaune gaban 
mahaifiyarsa, sai suka ji wasu makada suna ta kida da 
waka a makotansu, nan da nan Nayaya ya mike yana 
shirin fita wajensu, amma sai mahaifiyarsa ta tabbatar 
masa matukar ya fita wurinsu sai ransa ya baci. 
Wannan ta sa Nayaya bai fita ba ya hakura ya zauna. 
Ganin ranta ya baci sai Nayaya ya bar kusa da ita ya 
koma wani wuri ya kama rera wata waka yana cewa: 

Ahayye, 

Da na yi sata, 

Gara na yiroko, 

Tun da ba haram ne ba. 


Jin wannan waka da Nayaya ke yi ne ya tunasar 
da mahaifiyarsa matsayin abin da take ta hana shi yil2, 
Sannan dan nata da take ta kokarin hanawa yin ta ai ba 
mamaki gado ne yake bibiyarsa. Don haka sai Salamatu 
ta yi wa Nayaya addu'a ta umurce shi da ya ci gaba da 
harkarsa, amma ya yi kokarin hadawa da sana'a in ya 
samu wadda zai iya yi mai maana. 

Wannan izini da Nayaya samu shi ne ya cire 
masa dabaibayi wajen gabatar da harke ta Sankiranci. 
Haka Nayaya ya ci gaba da danma'abba, har zuwa 


12 Musamman gas hi ita mata tava yin sankiranci. 


lokacin da sarakuna suka sanya dagatai da masu 
unguwanni dakatar da duk wani danma'abba, har sai 
ya biya kudin yarje masa ya yi daga gwamnati ta 
hanyar yi masa rijista!?. Wannan sabuwar doka ta 
sanya da yawa masu kirarin baki barin harkarsu ta 
yabon jama'a daga ciki har da Nayaya, wanda shi ma ya 
kasa biyan kudin rijistar danma'abba. 

Bayan an hana danma'abba yin wannan harka 
ta danmabbanci, har sai mutum ya biya kudi, to, sai 
Nayaya ya koma sana'arsa ta da wato kullin tabar 
angale tare da gabatar da 'yan aikace-aikacen yau da 
kullum na kauye. 

Allah ya kaddara aure tsakanin A'isha Iyayye 
“yar Malam Isiyaku Nakado mai garaya Bagurawal4 da 
Abdurrahman  Nayaya dan Malam Abubakar 
Damisawa. 

An yi wannan aure tsakanin Abdurrahman 
Nayaya da Aisha Iyayye kuma aka kai ta gidan mahaifin 
Nayaya inda suka ci gaba da zama a Karkashin kulawar 
mahaifiyar Nayayan wato Salamatu, tun da an nuna a 
baya, mahaifinsa ya riga ya rasu. 

Nayaya yana zaune da matarsa, yana ci gaba da 
danma'abba, a haka yake samun abin da zai dauki 
dawainiyar mai dakin nasa, ya kuma taimaka wa 
mahaifiyarsa da girma ya kamata. Tun Nayaya yana yin 


3 Wannan kuxi yana da yawa, ba kowane mai yin xanma'abba zai iya 
biya ba. 

14 Nayaya ya fito daga babban gida wato gidan malamai, kuma ba 
wani nisa tsakanin Damisawa da Bagurawa, sai ya kasance kowa ya 
san kowa, a wannan sanayyar ce suka sami silar yin auren wato 
Nayaya da Aisha Iyayye, cikin sauki ba tare da xaukar wani lokaci 
ba. 


danma'abbancinsa iya kauyukansu da ke kusa da 
garinsu, har ta kai duk inda ake wata kasaitacciyar 
sabga, to, ka ga Nayaya a wurin. Allah kuma cikin 
ikonsa sai ya daukaka Nayaya a wannan harka, ya 
kasance duk wata sabgar da ake son gabatarwa ta 
musamman, to, takanas ake tashin dan aike zuwa 
Damisawa ya fada wa Nayaya za a yi wata sabga rana 
kaza ya daure ya halarce ta. 

Yanayin rayuwa ta yau da kullum, ya sanya 
rashin jituwa ta rinka shiga tsakanin Nayaya da mai 
dakinsa A'isha Iyayye!5, wanda wannan rashin jituwar 
ne ya zamo sanadin da Nayaya ya fara Neman wani 
aure. Allah cikin ikonsa sai ya hada shi da wata mata 
wadda take a tsallaken garinsu daga gabas kafin a kai 
cikin garin Minijibir wato Dingin 16. 

A wannan gari na Dingin ne Nayaya ya sami 
wata bazawar mai suna Rabi wadda take 'ya ce wurin 
wani babban dan kasuwa a garin mai suna Alhaji 
Ummaru Gafatta. Bayan sun daidaita a tsakaninsu, 
kowa ya yarda zai auri dan'uwansa, sai manya suka 
shiga cikin maganar aka daura aure tsakanin Nayaya 
da Rabi. 

Rabi ta tare gidan Nayaya a Damisawa ta tarar 
da daya matarsa kwargida da kuma mahaifiyarya da 
sauran “yan uwansa. Daga baya zama ya ki dadi 
tsakanin Nayaya da uwargidansa Iyayye. Zuwa wani 


15 Wato mahaifiyar Abdulkadir 

16 Palilin kiran wannan gari da Dingin ‘yan yawa saboda sana'ar 
sayar da yawa da suke yi, sannan akwai wata Dingin a kudu da su 
wadda ake kira Dingin Galwanga ko Dingin (A). 


lokaci suka rabu aure ya mutu, A'isha ta fita ta bar 
danta!” a wurin abokiyar zamanta Rabi. 

Bayan fitar mahaifiyar Abdulkadir sai amarya 
Rabi ta ci gaba da kula da shi. Wadda ta rike 
Abdulkadir bisa amana kamar ita ta haife shi. Said a ma 
ya zamanto yadda take kula da Abdulkadir ba ta 
kulawa da “yar da ta zo da ita. Wannan abu data yi ya 
samar mata da kima a wurin mijinta da surukarta da 
sauran mutanen unguwa. 

Rabi ta taimaka kwarai da gaske wajen karatun 
Abdulkadir, takan matsa masa ya tafi makaranta da 
zarar ya ci abinci, sannan takan gaya wa Nayaya tun da 
Allah ya sa shi ma ya yi karatun, to ya daure ya rinka 
kaya wa dansa wasu abubuwan da yake koya a 
makaranta. Wannan shawarar Nayaya ya dauka ya 
kasance duk lokacin da yake da saukin uzuri sai su 
zauna da dan nasa ya rinka tambayarsa wasu 
abubuwan yana kuma koya masa karatun da ya manta. 
Ta wannan hanyar Abdulkadir ya yi nisa a karatun 
Alkur'ani kafin wani lokaci ya yi nisa. 

Ana haka ita ma Rabi Allah ya ba ta haihuwa, 
inda ta haifi 'ya mace aka sanya mata suna Binta, suka 
ci gaba da rayuwarsu a tare cikin jindadi da walwala. A 
wannan tsakanin ne aka ba Nayaya shawarar ya koma 
cikin Minjibir da zama kasancewar harkokin nasa sun 
fi karfi a can. Shi kuma sai ya shawarci mahaifiyarsa ta 
amince da wannan shawara, ta umurce shi yana da 
saya in dai yana da kudin sayen. 


17 Wato Abdulkadir, Abdu Karen Gusau 


Nayaya ya tattara kudadensa ya sami fegi acikin 
garin Minjibir ya saya, sannan ya fara aikin gina shi, a 
hankali a hankali, ya yi ta gina wakar Allah ya bas hi 
dammar kammalawa. 

Har wa yau, Nayaya ya karo aure inda ya hadu 
da wata mata mutuniyar wani kauye kudu da garin 
Damisawa wato Gandu da ake lura. Maryam (Mairo). 
Maryam ta yi aure da Nayaya, ta tare a gidansa a 
Mijibir. 

Mairo ta zauna da Nayaya da sauran abokan 
zamanta lafiya, sannan ita ma ta ci gaba da kyautawa 
dan mijinta kamar yadda ta ga uwargidanta, Rabi tana 
yi. A haka suka ci gaba da zama tare har zuwa lokacin 
da Abdulkadir ya gama. 


1.1.3? Mahaifiya:A'isha Iyaye 

A'isha, lyayye it ace matar Abdurrahman 
Nayaya ta farko kuma it ace mahaifiyar Abdulkadir 
wato Abdu Karen Gusau. Har way au kuma, A'isha ta 
shigo da karfar dama, musamman ba ajima da aurenta 
ba Hakimin Minjibir Danmajen Kano ya nada!? Nayaya 
bisa sarautar Sankiran Minjibir19. 


A'isha (Iyayye) Mutuniyar Bagurawa ce Arewa 
da Damisawa kadan. Tsakanin Damisawa da Bagurawa 
ba wata tafiya ce mai nisa ba daga kowanne gari a 


18 Wato wanda zai rinka isar da sakon hukuma ga talakawa ta hanyar 
zagaye a cikin gari yana yekuwa. 

19 Wannan naxin da aka yi wa Nayaya shi ne ya zama sanadiyyar 
kammala aikin gidansa har suka taso daga Damisawa tare da 
mahaifiyarsa zuwa Minjibir. 


tsakaninsu mutum ya tsaya yana iya ganin daya garin 
tare da jin hayaniyar mutanen garin, musamman ma 
da daddare, Mutum zai iya ganin gidajen mutane ana 
girki wuta na ci a murhu, sannan yara idan suna waka- 
waken dandali za a iya jin su daga daya garin. Don 
haka, Bagurawa da Damisawa makwabtan juna ne na 
kusa da kusa, samarin garuruwan kan raba dare a 
tsakaninsu domin gabatar da hira ko wasannin 
samartaka. 

Nisha (Iyayye) ce “yar Isiyaku Nakado kuma 
babba daga cikin 'ya'yansa. Nakado?? mahaifin A'isha 


20 Isiyaku Nakaxo shaharren makaxin garaya ne wanda yake jama'a na 
matukar son kixansa a duk lokacin da ya shirya wasan karshen sati. Nakaxo 
kan ware rana guda ya kwana yana garaya. Sannan duk watan Azumi yakan 
fita yawon tashe gidajen mawadata har zuwa bayan sallah, sannan ya dawo 
gida, Ba kuma zai sake fita yawon garaya ba sai wata shekarar. Duk wani 
wasa da zai yi to yana gabatar da shi ne a kofar gidansa, sannan ko an 
gayyace shi gidan wata sabgar, bai cika amsa gayyatar ba. Wannan hali nasa 
ya sa mutane sun fahimci Nakaxo ra'ayi ne kawai ya sa shi kixan garaya ba 
wani neman abin duniya ba. 

Sannan wani abin karin birgewa a halin Nakaxo mai garaya, shi ne 
matukar ba ka kwanta masa arai ba to komai kuxinka ba zai je gidanka ba. 
saboda haka Nakaxo ya zamo mutum mai matukar kwarjini kuma duk 
lokacin da Allah ya sa ya je gidan mutum wato lokacin da yake yawon tashe, 
ake yi masa kyakkyawar sauka, tunda kasan kauna ce ta kawo shi ba neman 
tarin dukiya ba. Wata kila akwai wanda ya fi ka kuzi a makwabtanka amma 
sai Nakaxo ya yi zuwa gidansa bai zo na ka gidan. Bayan rasuwar Nakaxo 
babu wanda ya gaji wannan kixan garayar tasa. Ya rasu ya bar 'ya'ya biyar, 
namiji xaya mata huxu. Ga sunayen 'ya'yan nasa: 


-  Xangogal: 

- Aisha Iyaye 
- Marka 

- Hajara (Jaru) 
- Hauwa 


Xangogal, shi ne babban xan Nakaxo mai garaya, ya yi kamar zai yi 
garaya saboda ya fara yawo, cikin makaxa yayin gabatar da wata sabga, 


Iyayye makadin garaya ne kuma ya shahara a cikin 
wannan harka ta kidan gargajiya. 


1.2Haihuwar Abdulkadir da Kuruciyarsa 

Ranar 7 ga watan Agusta, 1952 miladiyya, Allah 
ya albarkaci Abdurrahman Nayaya tare da samun 
haihuwa da namiji wanda aka saka masa suna 
Abdulkadir. Wannan haihuwa da Allah ya bai wa 
Nayaya ta zamto tamkar mabudi na samun daukaka ga 
Nayaya saboda tun daga murnar da mutane suka ta yi 
masa, sai ya zama alherin da yake samu ya ninka. 
Sannan a wannan tsakani ne ya fara shiga jikin 
gwamnati ta yadda aka yi ta gayyatarsa taro ko a 
umurce shi ya sanar da wani abu ga al umma. 

Wannan damar da Nayaya ya samu ba karamar 
daukaka ce ba. Wannan ya zama sanadin da Nayaya ya 
fara mallakar abubuwan da bai taba zaton zai mallake 
su ba. Don haka, iyalinsa suke zaune cikin jin dadin 
rayuwa tare da kwanciyar hankali, musamman yadda 
Abdulkadir ya taso cikin samun cikakkiyar kulawa ga 
mahaifarsa da kuma kakarsa Salamatu. 

Abdulkadir ya taso yaro ne mai son gwada yin 
wasu abubuwa na basira. Misali, lokacin yana karami 
ya taba ganin wani yayansa ya yi wata motar Sillen 
karan dawa, shi ma ya ce sai ya yi irinta duk da 


sannan ya auri wata zabiya a cikin garin Minjibir Unguwar Yamma mai suna 
Harira suka zauna tsawon lokaci har akwai 'ya'ya a tsakaninsu, amma daga 
baya auren nasu ya mutu. 'Kangogal ya koma Bagurawa ya sake wani auran. 
Ita kuma Harira ta ci gaba da yin sankira har zuwa yau, 2015. 

A cikin 'ya'yan da Nakazo ya haifa babu wadda ta rage sai 'yar 
autarsa wato Hauwa. Ita ce wadda take araye yanzu, tana aure a wani kauye 
mai suna Mesar Gudal, da ke yankin Karamar Hukumar Gezawa. 


kasancewarsa Karamin yaro. Ba a san lokacin da ya tafi 
bayan gari ba ya karyo sillen ya dawo gida ya yi ta 
barewa, sannan ya fara hada motar karan. Tun daga 
wannan rana sai ya zama in dai Abdulkadir ya ci 
abincin safe, to da zarar ya fita dawa zai tafi neman 
sille wanda ba zai dawo gida ba sai ya samo sillen da 
yawa. Sannan zai dawo, ya yi ta barewa yana aikin 
hada mota. A haka har ya fara samun 'yan tayi 
wadanda in ya dawo daga karyar sillen su ne kan 
taimaka masa wajen barewa, shi kuma yana hada 
motocin kawai. 

Tun Abdulkadir yana yin motocin ana gani a yi 
masa dariya, shi kuma ya raba wa yara kyauta. Tanyar 
motar kara Abdulkadir ya samu 'yan kudade masi 
yawa wadanda yake kai wa mahaifiyarsa domin ta 
ajjiye masa. 

Abdulkadir mai hakurin gaske, maras jan fada, 
kwata-kwata ba ya son tashin hankali matukar yana 
wuri to baza kaji ana fada da shi ba, hatta wasan zage- 
zage da yara kan yi, Abdulkadri ba ya sakewa da 
wannan wasan. Ko da fada ne ya tashi cikin yara 
yan'uwansa to kuwa zai bar wurin. Wannan halin 
Abdulkadir da mutane suka fahimta, sai ya ja masa 
farin jini ga mutane musamman mata. Idan yara suka 
zauna wurin da Abdulkadir yake wasa, to ba za ka taba 
jin yara na kuka wai Abdulkadir ya doke su ko ya 
kwace wa yaro wani abu nasa ba. 

A haka Abdulkadir ya taso cikin garin 
Damisawa yara da manya kowa yana yabon sa domin 
ba shi da matsala da kowa duk abin da ya sami to 
wadanda ke tare da shi sun samu. Kwata-kwata ba shi 


da rowa kuma bai san ha'inci ba. Kuma duk abin da ya 
sa a gaba yakan yi abin da gaske ba shi da kasala wajen 
gabatar da abubuwansa na yau da kullum. 


1.2.1 Bishiyar Nasabar Abdu Karen Gusau 


Abubakar = Salamatu 


Isyaku Nakaxo 


| | | | 
Kangogal Marka  Hajaru 
Hauwa (lyayye) (Taru) 


Magaji Isa Sani Imde Habiba Hassan Maimu Abdu Abdurrahman = Aisha 
Maikan (Nayaya) | (Iyayye) 
Abdulkadir 
(Abdu Karen Gusau) 


| 
=Yalwa 
(Ba ta da yayi 


| 
= Zulai Wasai 


Salina 


a wadda take nuna aure 


t 


Abdulkadir Abdurrahman Nayaya 
Abdu Karen Gusau 


Abdulkadir 

Tasowar da Nayaya ya yi cikin gidan ilimi ya 
sanya shi dandanar zakin ilimi a saukake tare da 
fahimtar mahimmacinsa a rayuwar dan'adam. Kamar 
yadda ya gabata, Nayaya ya yi karatun addinin daidai 
gwargwado, don haka, shi ma da Allah ya albarkace shi 
da samun da bai yi kasa a gwiwa ba sai ya saka dan 
nasa, Abdulkadir a Makarantar Alkur'ani wurin wani 
makwbcinsu mai suna Malam Lawan Damisawa. 
Abdulkadir, ya ci gaba da karatun allo a wannan 
makaranta tare da sauran yara yan'uwansa. 

Abdulkadir yakan je makarantar allo a kullum 
da sassafe su yi karatu har zuwa dagowar rana, sannan 
a sallame su su tafi gida. Almajiran Makarantar kuma 
su shiga gari domin barato abin da za su ci. Bayan 
karatun safe akwai kuma na yamma daga bayan sallar 
la'asar zuwa sallar magariba, sannan bayan an yi sallar 
isha sai almajiran su sake taruwa bayan kowa ya ci 
abincin dare a yi ta karatun tilawa inda kowa zai ajiye 
allonsa ya rinka karanta abinda ya ke ajikin allonsa da 
ka. To wannan karatun daren ba kowanne yaro ne 
yake zuwa ba amma shi Abdulkadir kullum sai 
mahaifinsa ya tura shi zuwa wannan Makarantar ta 
dare. 


1.4Ilimin Boko 

A lokacin tasowar gwamnati ta ba da umurnin 
duk wani uba wanda yake da yaron da ya isa sakawa a 
makaranta, to ya kai shi gidan mai unguwa a dauki 
sunansa a saka shi a makarantar boko. 


A shekarun baya an tuntubi Nayaya a kan sanya 
Abdulkadir makarantar boko, amma sam bai amince 
ba, saboda kyamatar karatun bokon da yake yi. A 
ganinsa gara mutum ya yi karatun Alkur'ani kadai. 
Amma saboda Nayaya ya zama sankira, ma'aikacin 
Hukuma, sai Nayaya ya je gidan mai unguwa ya ba da 
sunan Abdulkadir. Abdulkadir ya fara a makarantarsu 
ta Damisawa?! a shekarar 1963, lokacin yana da 
shekara goma sha daya (11) da haihuwa. 

Abdulkadir ya yi karatun boko a Damisawa tare 
da abokan karatunsa kamar su: 

- Abdulhamid Dan'sanda Damisawa 
Malam Maitama Damisawa 
Sale Jikan Turai Damisawa 
Nuhu mai gyada Damisawa 
Halima Damisawa 
Dukkan wadannan makwabtan su Abdulkadir a 
Damisawa ne wadanda aka saka su a makarantar boko 
a tare. 

Amma kuma shi Abdulkadir ba ya son karatun 
boko kwata-kwata?? don haka, bai cika zuwa 
makarantar ba, shi dai ya fi mai da hankalinsa kan 
makarantar allo. 

Da fashin ya yi yawa sai shugaban makarantar ya 
tari mahaifin Abdulkadir fuska da fuska ya sanar masa 


21 Wato Damisawa Primary School 

?? Wannan rashin son makarantar bokon Abdulkadir watakila ba zai 
rasa nasaba da rashin damuwar da mahaifinsa ya nuna ba tun farkon 
lokacin da ya kamata a sanya shi a makaranta, kuma a gidansu gaba 
xaya babu wanda ya yi karatun bokon a cikin duka 'ya'yan 
mahaifinsa. Wannan ya sa babu wanda ya tava nuna damuwarsa a 
kan rasihn saka Abdulkadir a makaranta. 


dansa bai cika zawa makaranta ba. Wannan kara da 
aka kawo ta Abdulkadir ita ta sanya Nayaya ya matsa 
wa Abdulkadir a kan zuwa makaranta domin kada mai 
unguwa ya san dansa bayya zuwa, ya fada wa Dagaci a 
ja masa kunne. Shi kuwa Abdulkadir da ya ga an matsa 
masa da zuwa makaranta sai ya canza dabara wato 
kullum aka tura shi makarantar sai ya yi tafiyarsa 
dawa ya yi ta hawan bishiya, sai lokacin tashi ya yi ya 
koma gida. 

Bayan sun dawo Mijibir da zama sai Naya ya sake 
saka Abdulkadir a wata babbar makarantar Alkur'ani 
ta wani malami mai suna Malam Barau inda a nan ne 
Abdulkadir ya hadu da dan malamin suka yi abota. 
Saboda haka, Abdulkadir ko da yaushe suna tare da 
abokinsa dan malaminsa wato Abdulkadir Barau. 

Nayaya ya sake wa Abdulkadir wata makarantar 
boko wadda ke tsakiyar gari mai suna Makarantar 
Faramare ta tsakiya?3, a shekarar (1964) mahaifin 
Abdulkadir ya neme ya mai da hankali, ya ci gaba da 
zuwa makaranta kamar yadda yake zuwa ta allo. 
Ammaina, an wayi gari Abdulkadir ya koma Damisawa 
gidan kakanninsa da suka baro. 

Duk wata hanya da Nayaya ya kamata ya bi, to ya 
bi. Amma Abdulkadir ya ki dawowa Minjibir domin ya 
ci gaba da karatun bokonsa. 

Wannan guduwa da Abdulkadir ya yi ta jawowa 
Nayaya matsala tsakaninsa da Hakimin Minjibir 
Danmajen Kano. Saboda an bukaci Abdulkadir ya 
koma makaranta, amma shiru bai koma ba, wannan ya 


2 Wato Minjibir Centeral Primary School 


sa Danmaje ya yi fushi ya sa aka daure Nayaya tsawon 
kwana biyu, sannan aka sake shi bisa sharadin zai 
dawo da dansa makaranta. 

Nayaya ya je Damisawa ya fi sau shurin masaki, 
amma 'yanuwansa suka hana Abdulkadir ya kuma 
Minjibir. 

Ba zato, ba tsammani, kwatsam sai ga Abdulkadir 
ya dawo Minjibir kuma ya dawo da niyyar ci gaba da 
karatunsa na makarantar da boko mahaifinsa yake ta 
nacin ya dawo ya yi. Bayan ya dawo sai aka saka shia 
aji daya a shekarar 1966, a zamanin shugabancin 
Hedimasta Alhaji Amadu. An karbi Abdulkadir ya ci 
gaba da karatun tare da sauran abokansa. 

Abdulkadir ya yi shekaru shida (6) a faramaren 
Minjibir daga shekarar 1966. A shekarar 1972 suka 
dauki jarrabawa ya sami nasarar cin jarrabawar gaba 
da Faramre zuwa Danbatta. Nan da nan aka hada kaya 
aka kai Abdulkadir makarantar Danbatta domin fara 
karatu. A wannan lokacin Abdulkadir ya kusan kai 
shekaru a shirin da haihuwa, ke nan ya zama saurayi. 
Wannan girma da ya fara yi ya sa, ya zama ba wani 
wanda ya sako da shi a matsayin tsararsa, yawancin 
‘yan ajin nasu ya girme masu. 

A daddafe Abdulkadir sai da ya samu shekara 
guda a wannan makaranta?4, duk lokacin da ya gudo, 
to sai mahaifiinsa ya mayar da shi a kashegarin da ya 
dawo. Wannan takurar da rashin samun 'yancin 
walwala su ne suka zama silar da Abdulkadir gaba 


24 Yanayin zaman makaranta musamman ta kwana ba zai tava zama 
daidai da zamantakewa ta gida ba, musamman ga xan da yake samun 
kulawa wurin iyayensa. 


daya ya tsani zaman makarantar a ransa. Da ya ga 
takurar ta yi masa yawa, sai ya tattara kayansa ya gudu 
daga makarantar ya shiga duniya, bai koma gida ba. 

Bayan Nayaya ya sami labarin gudowar 
Abdulkadir daga makarnata, kuma bai zo gida ba ya yi 
bakin kokarinsa wajen nemay ko jin labarin inda ya 
shiga, amma shiru ake ji wai Malam ya ci shirwa. Duk 
wata hanya da Nayaya ya bi wajen samun labarin 
dansa sai abin ya faskara, ko duriyarsa babu wanda ya 
taba ganinsa a wani wuri ma. 

Dalilin wannan tafiya ko guduwar ta Abdulkadir 
Hakimin Minjibir ya sake ladabtar da Nayaya ta hanayr 
karbe sarautar Sankira da aka ba shi, aka bai wa wani, 
shi kuma Nayayan ya zama Galadiman Sankiran 
Minjibir??. wato ke nan an mayar da shi baya a tsarin 
sarauta. 

Abokan Abdulkadir sun ba shi shawarwari da 
ya ci gaba da karatu inda ya amince zai koma amma sai 
bayan ya sami wata sana'ar dazata rike shi da iyalinsa. 
Abokan nasa sun nema masa aiki na koyarwa a 
karkashin Hukumar ilimi ta Minjibir??. An dauke shi 
Malami mai daraja ta Hudu?”. Ya fara zama a 
makarantar Faramare ta Fuskar Yamma, Minjibir12 a 
shekarar 1978. Ya yi shekaru biyu yana koyarwa, 
sannan ya koma makaranta domin karasa karatun 
sakandare. Ya kuma yi karatu ne a Makarantar 


2 Wato an yi masa dimotioini. 
?6 Wato Lokal Education Authority, Minjibir 
2727 Wato Auziliary Teacher. 


Minjibir?8. A Kwalejin ya yi karatun Karamar Kwalejin 
Horas da Malamai, Minjibir?? daga 1982 zuwa 1985 
sannan ya dora da babban karatun Horas da Malamai30 
daga 1985 zuwa 1988. 


1.5 Abdulkadir a Aikin Koyarwa 

Bayan shekaru biyu da gama karatun Karen 
Gusau sai aka yi masa canjin wurin aiki inda aka kai shi 
Yanzaki Primary school a 22/03/1990. Daga nan sai 
aka dauko shi makarantar Faramare ta aka mai da shi 
makarantar Faramare ta Amsharo31 11/08/1993. 

Hukumar ilimi ta Minjibir ta sauta wa Karen 
Gusau wurin aiki zuwa Makarantar Faramare ta 
“Tsakuwa32 a 09/05/1996, tare da karin girma aka ba 
shi Hedimasta33. 

Kafin Abdulkadir ya bar Faramaren Amsharo 
Malanta mai daraja ta daya3* ya fara karatun da ya 
koma Tsakuwa a mastayin Shguaban Makarantar bai 
daina yin karatunsa ba sannan bai daina yin 
wakokinsa ba. 


33 Wa ) 
34 Wato Natlênal 


Takardar Shaidar Abdu Karen Gusau 
Ma'aikaci ne mai Koyarwa a 
Karamar Hukumar Ilimi ta Minjibir 


1.6 Shiga Fagen Kida da Waka 

Bayan Abdulkadir ya gudu daga makaranta, sai 
ya hau motar Kano daga Danbatta. Yana zuwa cikin 
birni sai ya sake samun wata motar aka tafi da shi 
Kaduna inda ya sami masauki. Ya rika fita matattarar 
samari yana yi musu “yan wakoki ko danma'abbanci. 

Har sai da Abdulkadir ya zamana ya dinga tara 
samari da yan mata yana yi musu danma'abba?*. Tun 
Abdulkadir yana yin wannan alamari ana yi masa 
dariya tsakanin samari da 'yan matan unguwarsu, har 
ta kai ana sauraronsa. Kai tsaye sai ma abokan nasa ko 
“yan mata kan saka shi ya yi wa mutum kirarin baki, 
ana ba shi yan kudi. 

Ganin ya fara samun 'kyaututtuka daga 
abokansa, sai ya fara zuwa wurin Ado Shata?? wanda 
yake yawon kida a cikin Minjibir. Abdulkadir ya fara 


3 Abdulkadir ya xauka yana koyon yadda Baffansa yake yi wa 
al'umma kirarin baki ne. 
36 Shi Ado Shata haifaffen garin Wasai ne. 


koyon sha'awar rera waka ba roko ba kamar yadda 
yake fadawa abokansa. 

Abdulkadir yana yawan zuwa wurin wasan Ado 
Shata, a haka har a tashi daga wasan a sallame shi ya 
koma gida. Ganin abin nasa yana neman zakewa. Sai 
Nayaya ya yi kokarin hana shi zuwa wurin wasa 
kwata-kwata. To amma bayan ya daina zuwa kuma shi 
ma sai ya rufa 'yar ganga ta wasan yara. Ya ci gaba da 
yi wa 'yan mata da samari waka suna ba shi 
kyaututtuka. Tun daga wannan lokaci ne Abdulkadir 
ya dinga hada harkar sankiranci da karatun boko, yana 
tafiya da su a tare. 

Duk da aikin malanta da Abdulkadir yake yi bai 
bar waka ba. Sai ma ci gaba da ya samu. Sannan idan 
wanin sako ake son isarwa ga jamaa kai tsaye a kan 
shirya taro a kira shi ya zo ya yi waka akan abin misali: 


- Kai yara makaranta 

- Tsaftar gari da ta muhalli 

- Wayar da kai game da cututtuka masu hadari kamar 
gudawa, amai da sauran cututtukan da ake iya 
dauka. 

- Muhimmancin riga kafi 

- Kai yara kanana da masu ciki asibiti da sauransu. 


Duk lokacin da aka tashi yin wani taro, ko yana 
makaranta ranar to zai nemi alfarma wajen shugaban 
makarantar ya tafi, kuma duk lokacin da ya je irin 
wannan taron ya dawo, yakan dan yi wa abokan 
aikinsa alheri daidai gwargwado. 


Karen Gusau yana wannan yawon wake waken 
ne abokan aiki suke ta Korafi shi ga shi ma'aikacin 
gwamnati, kuma malamin makaranta, makarantar ma 
kuma ta cikin gari, amma yake yin ajo a cikin garin ya 
yi ta rawa gaban dalibai ba kunya. 

Matukar an gayyace Abdulkadir to sai ya tattara 
yaransa ya halarci wajen da aka kira shi duk da 
kasancewar alokacin ya fara sanyi wato wakar ta fara 
fita daga ransa tun rasuwar mahifinsa a shekarar 
1993. 


1.6.1 Abdulkadir ya Hadu da Muhammadu 
Karen Gusau37 


37 Mamman Karen Gusau, mutumin Gusau ne wanda yanayi na rayuwa ya 
raba shi da garin Gusau ya koma Sakkwato da zama. A sakkwato ne ya fara 
yin waka. Mamman Karen Gusau yana gabatar da waka ne tare da kaxa wani 
abin kixan da ya haxa da kansa. Ana zaton wannan ganga ta Mamman Karen 
Gusau shi ne mutum na farko da ya fara kirkiro ta, kuma yake amfani da ita 
wajen samar da amo na kixa a matsayin makaxi. Wannan ganga ba ta da 
sunan da ya wuce. 'Gangar Karen Gusau'. 

Gangar Karen Gusau ganga ce wadda aka yi ta kamar xankin 
katako mai kusurwa huxu. Ita wannan ganga ana yi mata huda asaman ta, a 
saman kuma aka samar da kofar zuba kuzi. Sannan aka sami langa-langa mai 
kwari guda shida aka kafa su a saman kofar ankwatin, suka yi kamar su rufe 
kofar. Daga saman waxannan langa-langar kuma sai aka sanya 
kwankwalatai waxanda aka doddoke su suka buxe wato suka yi faxi. 

Duk lokacin da Mamman Karen Gusau ya kaxa ko ya danna 
waxannan langa-langar kasa ya sake su sai wani sauti ya fito na kiza tare da 
karar waxannan Kkwankwalatan. Wannan abin kixan na Mamman Karen 
Gusau ya fi kama a siffa da fiyanon Turawa. amma kuma shi bai cika girma 
ba tun da rataya shi yake yi a wuya sai akwatun ya kwanta a kan cikinsa, ta 
yadda zai sami damar daddanna waxannan madannan a saukake, kuma in 
an ba shi kuxi a hannu, to cikin ramin akwatin yake zubawa. 

Mamman Karen Gusau mawafi ne wanda ba ya bukatar haxa wata 
shi kaxai yake kixan sa yana waka lokaci xaya. Mamman Karen Gusau 
mawaki ne wanda ya shaharaa kixan direbobi. Ya bi tashohin mota ne da 
wurin zaman direbobi da gidajen giya da kulob-kulob yana yi wa direbobin 


Abdulkadir bai jima da shiga Kaduna ba ya fara 
haduwa da Mamman Karen Gusau, ya ji zai iya 
mu'amala da shi. Ya nemi izinin Mamman domin ya 
amince masa su rinka tafiya tare a harkar kida da 
waka38, Mamman Karen Gusau ya yarda da Abdulkadir 
ya rinka bin sa a matsayin yaro duk da Mamman Karen 
Gusau ba ya bukatuwa ya zuwa daukar yaro saboda 
yanayin wakarsa. 

A haka Abdulkadir ya fara bin Mamman Karen 
Gusau yana koyon kada Ganga ta Karen Gusau, har ya 
kware, ya da kada ta. Mamman Karen Gusau ya hada 
wa Abdulkadir tasa gangar39. Bayan an hada wa 
Abdulkadir ganga sai ya zamana duk lokacin da 
Mamman zai fita zuwa wuri domin wakarsa, sai ya 
umurci Abdulkadir, ya dauko tasa gangar su tafi tare, 
idan sun je wurin wanda za su yi wa wakar sai su rinka 
yin kidan tare Mamman yana yin wakar. 

Yau da gobe ba ta bar komai ba, kafin wani 
lokaci, Abdulkadir ya kware a iya kada gangar Karen 
Gusau har ma yakan jarraba yin wakar ubangidansa 
wato maimaita wakar da ya ji ubangidansa na yi wa 


waka da sauran jama'a ma'abota kamar Karuwai da “yan daudu. Ke nan 
Mamman Karen Gusau ba mawafi ne na kowa da kowa ba. 

Duk da Mamman Karen Gusau, kamar yadda ya gabata a baya, shi 
haifaffen Gusau ne, amma sai ya koma Sakkwato da zama. A Sakkwaton ne 
ya tsiri waka, daga baya ya koma Kaduna da zama. 

Duk da ba a sami tabbataccen bayani na yi wa Mamman sunan 
Karen Gusau ba, amma Mamman ya yi daban da makaxa da aka sani ta 
fuskar yanayin sarrafa kixa da abin yin kixa. Kila wannan ba zai rasa nasaba 
da ba shi Karen Gusau ba. 

38 Ke nan Abdulkadir yana kara kusanta kansa da sana'ar gidansu wato 
waka. 
3 Ta haka aka sami Gangar Karen Gusau ta biyu. 


direbobi#0. Ta haka ne yake yin kida kuma yana 
maimaita rera wasu wakokin ubangidansa. Ta wannan 
hanya Abdulkadir ya fara koyon kida da waka a wurin 
ubangidansa Mamman Karen Gusau. 

Mu'amular Abdulkadir ta kusa da kusa da 
ubangidansa ta taimaka wajen iya rerawa da daukar 
salon wakar ubangidansa Mamman Karen Gusau cikin 
sauki, ba tare da an ja tsawon lokaci ba. Daga nan ne 
Mamman ya rinka umurtar Abdulkadir da ya je ya yi 
wa wani direban wakar, musamman idan direban ya yi 
lodi yana shirin tafiya, shi kuma Mamman a lokacin 
yana tare da wani direban. 


1.6.1.1 Asalin Gangar Mamman Karen Gusau 


Wannan ganga tana da tsohon tarihi, asalinta 
daga wani abin kidan Turawa ne da ake kira Fiyano?! 
irin wadda ake yi a Amerika. Daga nan wani dan kasar 
Zimbabwe ya fara hada ta, ya kuma kada ta. Ta haka 
'yan kasar Zimbabwe suka koyo iya hada tare da 
sarrafa ta musamman ‘yan yankin tsakiyar da kuma 
yan yammacin kasar ta Zimbabwe. 

Mawaka da masu sha'awar kade-kade sun yi ta 
amfani da ita a matsayin abin kidansu. Wasu kuma 
suka mai da hada gangar sana’a wadda suke yin ta suna 
sayarwa ba ma a cikin kasar tasu kawai ba, har a wasu 
masu ziyara daga kasashe mabambanta sukan sa ye ta, 
su tafi da ita wurarensu. 


40 Wato Abdulkadir ya yi ta xani na raujin wakokin Mamman Karen 
Gusau. 
41 Wato Piano. 


Mutanen Zimbabwe suna kiran wannan ganga 
da sunaye daban-daban kamar: 


- Sanza 
- Sansa 
-  Mbira 


Wani Baturen Ingila wanda ya zigarci 
Zimbabwe, sannan ya tafi Kenya, ya tarar da mutanen 
Kenya suna amfani da wannan ganga. Baturen ya zo da 
wani suna na gangar wato Kalimba. Daga nan Kenyawa 
suka sami sunan, su ma suka ci gaba da kiran ta da shi. 

Wasu sunayen wannan ganga a wasu kasashe 
sun hada da: 


- Ikembe: Rwanda 

- Likembe: Congo? 

- Ubo-aka: Nijeriya (Igbo) 

- Agidingo: Nijeriya (Yoruba) 

- Gangar Karen Gusau: Nijeriya (Hausawa) 


Kasahen Africa da dama sun dade su na amfani 
da wannan ganga a matsayin abun kidansu, amma ba 
ta karaso Nijeriya ba sai daga baya sosai aka same ta, 
ta mu'amalar kasuwanci da yawon bude ido, 
musamman wadda ta hada Igbo da mutanen 
Zimbabwe, sai su ma suka sami wannan abin kidan, 
kuma suka fara amfani da shi. 


42 Wato karamin abin kiza. 


Igbo sun taimaka gaya da gaske wajen yaduwar 
wannan ganga a tsakaninsu tare da makwabtan 
garuruwansu. Ta kai Igbo suna iya hada gangar su 
dinga kade-kade da ita a sabgoginsu na yau da kullum. 
Kafin wani lokaci sai ya kasance gangar ta yadu 
matukar gaske a tsakanin birane da kauyukansu. 

Hausawa kan ce “Zama da madaukin kanwa shi 
ke kawo farin ka”, sakamakon mu'amalars Yarabawa 
da Igbo sai suka ga wannan gangar a wurin su, su ma 
suka same ta suka koyi yadda ake sarrafa tada ita, suka 
kuma dinga amfani da ita a garuruwansu. 

An sami makada da mawaka da dama a 
Yarbawa da sukan yi amfani da wannan ganga a 
matsayin abin kidansu na yau da kullum. 

Hausawa direbobi, matafiya, suka fara ganin 
ganganr Karen Gusau a kasashen Yarbawa da na Igbo. 
Sai yaran motoci suka fara sayo kanananta suna koyon 
kada ta. Wannan shi ne ya zama silar shigowa da 
ganganr Kasar Hausa ta hannun karnukan mota domin 
amfani kansu. 

Kamar yadda aka yi bayani a baya, Muhamamdu 
Karen Gusau shi ne ya fara amfani da wannan ganga a 
matsayin abin da yake yin kida da ita a tsakanin 
direbobi. Muhammadu Karen Gusau ya bige da kada 
wannan gangar yana yi wa direbobi da karnukan mota 
waka da ita. Daga nan ne gangar ta sami sunansa, 
musamman ga shi baa san gangar da wani suna a kasar 
Hausa ba, sai aka dinga kiran ta da Gangar Karen 
Gusau. 

Bayan Muhammadu ya fara yawo a garuruwan 
kasar Hausa, sai mutane wadanda suke da sha'awa 


suka fara bin sa suna koyon kada gangar tare da neman 
ya hada musu irin ta, musamman yadda tasa gangar ta 
bambanta da ta Yarbawa a yanayin hadi. 


Hoton ganganr Karen Gusau 


Sunayen wadansu makada da suka yi amfani da 
Gangar Muhammadu Karen Gusau: 


- Babakunde Olatunji 
Ya yi amfani da wannan ganga da suke kira Agidigbo 
ya yi wake-wake kamar wata waka tasa mai suna 
“Oyin Momo Ado” (Dadi kamar zama) 


- Muhammadu Karen Gusau 
Wanda ya fara amfani da gangar a cikin mawakan 
Hausa 


- Abdu Karen Gusau 
Wanda shi ya fi duk mawakan da suka yi amfani da 


gangar shahara a kasar Hausa. 


- Muhammadu Mai Karen Gusau Maiduguri 


Shi yana kada ta ne lokaci-lokaci, yaransa kuma 
suna kada kalangu. 


- Usaini Facaka Saye-Saye Sumaila 
- Dankaka Rogo makadin Sarkin Karaye 


1.6.2 Abdulkadir ya Zama Makadi 

Hanyar da Muhammadu Karen Gusau ya dora a 
kai ita ce ta zame masa sanadiyyar zama mawaki na 
gaske. Shi da kansa Mamman Karen Gusau ta kai ya 
fahimci da yawa daga cikin wadanda yake yi wa wakar 
sun fi son Abdulkadir ya yi masu waka. Sau da yawa 
kuma ana neman alfarma ta Mamman Karen Gusau da 
ya hada mutum da yaronsa, su tafi da shi wani wuri ya 
vi masu waka. 

Airin wannan turawar ne da ake yi masa, Allah 
ya hada shi da wani direba wanda ya nemi Abdulkadir 
ya yi masa waka mai dadi wadda ba su taba yi wa wani 
irinta ba. To, a lokacin ne Abdulkadir ya rasa irin wakar 
da zai yi wa wannan direba. Bayan nutsuwa da tunani 
sai Abdulkadir ya sami gindin waka ya zo masa: 


G/ Waka: Mai da hankali dan Ibrahim. 


Daga nan Abdulkadir ya ci gaba da rera wakar 
yana mai neman taimakon Allah ta cewa: 


Jagora : Allah mai sama, 
: Zuljalalu ka taimaki bawa 


Jagora : Ga mai ragargaza taya, 
: Sa gada rafka Salati, 
: In an kore ka katsare, 
“In ka kore su ka kama, 
:Don haka mai danno su kai, 
: Sai dai hanya, 
: Maida hankali Dan Ibrahim. 


Bayan ya kawo wannan dan waka sai ya hada 
sunan direban da na yarinyarsa inda ya ce: 
Jagora : “Dantsohuwa na Dije” 2 
: Malam Amadu, 
: Ja hade madanna sitiyari, 
: Mai da hankali dan Ibrahim”. 


Wannan wakar da Abdulkadir ya yi wa direba 
Amadu Dantsohuwa ita ce wakarsa ta farko wadda ya 
kirkiro ta da kansa ya yi wa wani mutum. 

Tun daga yin wannan wakar a Kaduna 
Abdulkadir ya shiga fagen kida da waka. Ko a wane 
domin koda wanne lokaci a yawace-yawace suke shi 
da ubangidansa suna yi wa mutane waka a tashoshin 
mota da kulob-kulob da kuma hotel-hotel. Ta haka ne 
Mamman Karen Gusau ya fahimci yaron nasa yana da 
nasibi a harkar waka sosai. 

Abdulkadir ya ci gaba da yin kidansa da waka 
tare da ubangidansa, kuma ko nawa ya samu, to, suna 
rabawa ne da maigidanansa wato Mamman Karen 
Gusau. Tun suna yin wakokinsu a iya garin Kaduna, da 


aka dauki lokaci sai direbobi suka fara gayyatar su a 
wasu garuruwan domin yi musu waka. 

Allah ya yi Abdulkadir mutum ne mai yawan 
barkwanci a rayuwarsa, sannan ba shi da saurin yin 
fushi a dukkan alamuransa na rayuwa. Halaye nasa 
sun taimaka masa wajen gabatar da kida da waka, idan 
zai yi wa mutum waka ko ya san shi, ko bai taba 
ganinsa ba, to zai saki jikinsa ya rinka yin waka yana 
sako maganganu masu kambama mutum, tare da salon 
jawo hankali. A wani lokacin yakan yi rawa da tsalle 
tare da yawaita yin fara'a lokacin da yake yin waka. 

Abdulkadir yakan yi wata rawa ya yi juyi tare da 
tsayawa wuri daya cak kamar an dasa mashi, yayin da 
kuma ya dage kafar dama ya dora kan ta hagu mutane 
sun taho yi masa karit3, wannan abin yakan taimaka 
wajen sanya a karsashi da nishadi a zuciyar mutane. 

Rawar da Abdulkadir yake yi yayin da yake 
wakarsa rawa ce wadda ko da ba ka jin dadin wakar, 
to za ka sami nishadantuwa. 

Wannan hali na rera waka da Abdulkadir yake 
yi tare da sakin jikinsa da kowa ya taimaka karbuwar 
sa a wurin mutane tare da yaduwar labarinsa a gari- 
gari. Duk wanda ya gan shi yana rera waka, so yake ya 
gaya wa abokinsa shi ma ya gan shi ido-da-ido. 
Wannan ma ya taimaka wajen yawaita kiran sa hotel- 
hotel domin yin waka. Kafin wani lokaci kuma mutane 
sun san Abdulkadir yaron Mamman Karen Gusau ne 
kuma magajinsa, sannan ga shi mawakin da yake 
wakokin da suka da ce da zamani. 


43 Wato liki. 


1.6.2.1 Abdukadir ya Sami Lakabin 

Abdu Karen Gusau 

Kamar yadda Hausawa suke fada, ‘kowa ya ga 
zara to zai ga wata'. To hakan ta kasance ga Mamman 
Karen Gusau da yaronsa Abdulkadir wadanda a ko da 
yaushe sake ta kokarin kyautata wa masoyansu ta 
hanyar kida da waka. Kokarinsu a kullum dada karuwa 
yake yi na ganin ba su yi kunya ba a wurin masoyansu. 
Dama ana cewa 'idan har nono yana da dadi a fura, to 
ita ma furar tana da dadi a nonon. Ke nan idan ka ga 
mutane biyu suna mu'amula tare daya yana ta 
kyautata wa dayato shi ma wanda ake kyautatawar ya 
kyautata a baya ko shi ma yana da irin tasa 
kyautatawar. Wanda duk yasan salon wakar Mamman 
Karen Gusau, idan ya tarar da Abdulkadir yana yin 
waka abin da zai nuna shi ne, to ai wannan wai 
Mamman Karen Gusau ne. 

Maimata wakoki tare da alakanta yaro da 
ubangida ne suka zama sanadiyyar kiran Abdulkadir 
da sunan Abdun Karen Gusau wato Abdulkadir na 
Mamman Karen Gusau. Duk wanda yake son kiran sa 
ko bayar da labari a kansa, yakan ce da shi Abdun 
Karen Gusau a haka har mutane suke kiran sa da Abdu 
Karen Gusau kai tsaye ba tare da an fito da kwayar 
sauti ta nuna danganta ba. 


1.6.2.2 Shaharar Abdu Karen Gusau 

Tun daga haduwar Abdu Karen Gusau da 
ubangidansa, kullum garin Allah ya waye, to kara 
samun daukaka yake yi a harkar kidansa da wakarsa. 


Jama'a ta ko'ina gayyatarsa ake yi wurare daban- 
daban yana yi wa mutane waka. 

Ganin kyautatawar da Abdu Karen Gusau yake 
yi wa ubangidansa ta sa Mamman Karen Gusau ya ce 
wa Abdu daga yau duk lokacin da ka fita wasa kai kadai 
ka samo alheri ban ce mu sake rabawa ba. Kawai ka ba 
ni abin da ya samu '. Mai hali dai an ce wai ba ya fasa 
halinsa domin kuwa duk lokacin da ya sami kudi, to 
yakan raba ne ya bai wa ubangidansa nasa kason. A 
haka suka sami tsawon shekaru hudu suna tare cikin 
jin dadin zama da juna da kwanciyar hankali. 

Kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Abdu Karen 
Gusau suna nan a Kaduna zaune da ubangidansa, sai 
aka gayyace shi Kano zai yi waka a hotel din Neja. Don 
haka, suka taho da ubangidansa zuwa Kano inda suka 
ci gaba da yin wakokin wasanninsu, amma mafiya 
yawa Mamman Karen Gusau bai ma zuwa wurin, yana 
zaune ne a masaukinsu, sai dai Karen Gusau yaje yo yo 
waka ya dawo. A wannan zuwan da ya yi Kano ne 
labari ya je Minjibir ai an ga Abdu a Sabon Gari yana 
waka, wannan ta sanya da yawan matasan Minjjibir 
zuwa sabon gari, musamman domin Abdulkadir. 

Karen Gusau bai dade da zuwa Kano ba 
ubangidansa ya yi masa sallama ya koma Kaduna, 
yabar shi a Kano yana ci gaba da wake-wakensa. Bayan 
rabuwar Mamman Karen Gusau da yaronsa, sai Allah 
ya hada Abdu Karen Gusau da wani mutumin Gulma a 
Karamar Hukumar Argungu da ke Jihar Kabi mai suna 
Abdu Bagobiri. Haduwar Karen Gusau da Abdu 
Bagobiri ta kara habbaka harkar wake-wakensa. Daga 
haduwarsu ne sai Abdu Bagobiri ya nuna sha'awarsa a 


koyin kidan na Karen Gusau. Ba tare da wani bata 
lokaci ba Abdu Karen Gusau ya hada masa gangar ya 
fara koya masa kida, suna tafiya tare suna yin kidan 
gangar a tare shi kuma Abdu Karen Gusau yana yin 
waka. 

Lokacin da Karen Gusau suke yin yawace- 
yawacen wakar shi da Abdu Bagobiri, labari ya gama 
zagaye Minjibir ai Abdulkadir Nayaya ya zamo 
shahararren mawaki a birni. Shi kuwa Nayaya da ya 
sami labarin dansa ya dawo Kano da zama, amma a 
matsayin mawaki, sai ya aika masa da ya kamata ya zo 
gida a ganshi, idan ya so sai ya koma wajen wake- 
wakensa, shi ba hana shi zai yi ba, ai ya riga ya zama 
mawaki. 

A wani lokaci ne Abdu Bagobiri ya bai wa Karen 
Gusau shawarar ya fara jarraba hada kalangu a waka. 
Idan ya so lokacin da yake zai yi waka shi kadai sai ya 
dauki gangarsa ta Karen Gusau ya yi wakarsa. 

A Kano Abdu Karen Gusau da abokinsa Abdu 
Bagori suna zaune a gidan Sarkin Makadan Kano ne, 
masaukin da suka dinga yawan haduwa da wasu 
mawakan har Shata wanda yake gidan shima ya zamo 
tamkar gidan mahaifinsa. Wannan haduwa da Shata ya 
ke yi da Karen Gusau ta haifar da kauna tsakaninsu. A 
ko da yaushe Karen Gusau yana girmama Shata yake 
baitaba yin wani abu da kan bata ran Shata ba. 
Girmamawar da yake yi wa Shata ta sanya Shatan yake 
daukar Karen Gusau kamar dansa. 


Ilyasu Garba Minjibir 
Wani manazarcin Hausa Wanda ya Rataya 


Duk lokaciri Ga Shaw Ya ar da Karen Gusau 
yana waka a hotel yakan je wurin ya yi masa alheri 
sosai, sannan ya tsaya ya yi kallo. Haka idan Karen 
Gusau ne ya tarar Shata yana wasa, to yakan je ya 
gaishe shi ya tsaya har a tashi, yawanci Shata yana 
sallamar Karen Gusau kamar yadda ya sallami yaransa. 

Duk wasu wuraren da Abdulkadir ya shiga a 
cikin garin Kano, ya sihga ne da sunan da ya Kaduna 
wato Abdu Karen Gusau. Amma wasu mutane ba su 
tsayawa su dinga rarrabe sunan, sai suna kiran sa 
Abdu Ganga-Ganga4. Ta haka aka dinga cakuda 
sunayensu wajen gayyatarsu. Muhamamdu Ganga- 
Ganga ya riga su Abdu Karen Gusau shigowa Kano da 


44 Wato akan xauki saunan Muhammadu Ganga-Ganga a dinga kira 
Abdu da shi. Shi kuma Muhammadu Ganga-Ganga, makazi ne wanda 
asalinsa mutumin Sakkwato ne ya zo Kano yana harkar waka da abin 
kixa na Samivara. Shi abin kixa ne yin sa da kara. Ana vare karan 
daga samansa a bar wani wurin da ba a vare ba, sannan a kasansa a 
rage wurin rikewa, bayan an vare karan sai a cire totuwar karan. 
shi a hannu, nan ma wani sautin ne yake fita daban. Da wannan abin 
kixan Muhammadu ganga-ganga yake waka lokacin da Abdu Karen 
Gusau ya zo Kano. 


nufin waka. Domin haka sun tarar da shi a nan Kano 
yana yin wake-wakensa a kulob-kolub da gidajen 
karuwai da Hotel-hotel. 

Matsalolin da masoyan Karen Gusau suke 
yawan samu su ne yawanci idan aka shirya wasa a 
wani Hotel sai a ce Ganga-Ganga ne zai yi wasa daga 
sun je sai a ga ba Karen Gusau ba ne Muhammadu 
Ganga-Ganga ne. Sannan idan Karen Gusau zai yi wasa 
sai a ce Ganga-Ganga shi ma sai su yi zaton 
Muhammadu Ganga-ganga mai Sambara ne sai su ki 
zuwa wurin wasan, sai bayan an tashi su ji labarin 
Karen Gusau ne ya yi waka jiya a Neja ko Wapa da 
sauran wuraren da ake yawan gayyatarsu. 

Karen Gusau da Muhammadu Ganga-Ganga 
suna yawan haduwa wajen yin wasa, wannan ya haifar 
da sabo a tsaknainsu duk da Karen Gusau ya fi shahara. 
Wannan sabon ne ya sanya duk lokacin da Karen 
Gusau ya yi wasa ya tashi matukar Ganga yana wurin 
to sai ya sa shi salala4:. 


[ranap] 
A 
(s 
A | 
5 Wa Mi in yaje 
fagen ton ya fi 
wand ” i en Gusau 
yakey | : atukar jin 
1 YA i 
nauyili nai CIL YUddU KUIA Yalld pl Ida SI SUDdAI UUK Ud Ya girme 


shi a shekaru da kuma fara yin waka. 


Ango Abdullahi Dankaka a lokacin yinin 
Bikin Aurensa Tare da Iliyasu Garba Minjibir 
Audu Karen Gusau 
Yana Rera wasu wakokinsa 


1.6.2.3 Abdu Karen Gusau ya Tuba 

ga Mahaifinsa 

Bayan sunan Abdu Karen Gusau ya fara 
daukaka a Kano a cikin gidajen wasa da hotel-hotel, sai 
Abdu Bagobiri ya ba shi shawara ya je gida ya nemi 
gafarar mahaifansa. Ko ya sami albarkar abin da suke 
yi. Karen Gusau sun shirya da Bagobiri ba zato sai 
ganinsu aka yi a Minjibir, ya je gidan mahaifinsa wato 
Abdurrahman Nayaya. Ya je gida ya nemi gafarar 
mahaifansa, mahaifansa sun yi murna da ganinsa ya 
dawo gida lafiya lau, duk da tun lokacin da Abdu ya zo 
Kano ake kawo musu labari yana Kanon. 

Bayan Karen Gusau ya sami kwana biyu a gida, 
sai Nayaya ya ba shi shawarar ko zai fara yin wakarsa 
a nan Minjibir, wato ya jarraba abin da ya koyo a 
yawon nasa. Wannan shawarar ita ta sanya Karen 
Gusau zuwa gidajen suna da buki domin yin wakarsa a 
Minjibir. Kafin wani lokaci labarin Karen Gusau ya cika 
Minjibir da kewayenta, Karen Gusau ya dawo yana 
waka da wani abin kidan da ba a taba ganin irinsa ba 
wato Gangar Karen Gusau. 


Mutane sun gaggagace shi wajen taron suna ko 
yinin buki sosai. Daga baya Abdu Karen Gusau da 
abokinsa Abdu Bagobiri suka koma cikin birnin Kano, 
suka sami daki a Lungun Mazadu wato Lokon 
makada45, kusa da gidan Sarkin Makadan Kano. 

A wannan unguwar ne Allah ya hada Karen 
Gusau da wani makadin kalangu mai suna Haruna 
Danbeleru mutumin Busurka wanda suka yanke 
shawarar fara amfani da kalangu wajen yin waka. 

Da suka yanke shawarar fara amfani da kalangu 
sai suka koma Minjibir domin taho da wasu mutane da 
suka nuna sha'awar bin Karen Gusau a matsayin yara. 
Daga haka suna zuwa suka shaida wa mahaifin Karen 
Gusau niyyarsu ta fara jarraba amfani da kalangu 
wajen yin waka, sai Nayaya ya amince inda ya yi masu 
addu'ar samun dacewa. Wadanda su ka bi Karen Gusau 
a wannan dawowar tasa sun hada da: 


- Shw'aibu Dan'iya Makera, Minjibir 
- Musa maikifi Minjibir 
- Abdulkarim Nagambawa Wasai, Minjibir. 


Dukansa wadannan mutane sun bi Karen Gusau 
zuwa Fagge inda suka rinķa yi wa mutane wakoki. 
Karen Gusau kuma ya sami karin wasu yaran wadanda 
suka ci gaba da waka tare kamar: 


- Yahaya Danzare, Mutumin Gumbiya - Kalangu 
- Musa Katsina - Sankira 


4 Dama ita wannan unguwa tana yawan saukar baki, musamman 
da makaxa. 


- Haruna Dansumaru Ringim - Sankira 
- Abdullahi Dankwatte - Sankira 


Wadannan su ne wadanda Karen Gusau ya fara 
waka da su da kalanguna. 


1.6.2.4 Abdu Karen Gusau ya sake Koma wa 

Kaduna 

Abdu Karen Gusau ya kara koma wa Kaduna ya 
zauna tare da ubangidansa Muhammadu Karen Gusau 
tsawon lokaci yana tafiya yawon zagaye yana dawowa, 
kuma duk tafiyar da ya yi yakan kawo Muhammadu 
alheri mai tarin yawa. A wannan lokacin ne aka fara 
gayyatar Karen Gusau gidan rediyon Kaduna domin 
yin wakokinsa. In da ya yi wakoki masu yawa daga ciki 
akwai: 


- Mu kama sana'a 'yan Nijeriya 

- Tsoho mai kilishi Dankwanyau 

- Mai da hankali Dan'ibrahim 

- Alula, Danhaya 

- Na'ummala Mai-Gashin-Baki 
da sauransu. 


A wani lokaci kuma anshirya wani kasaitatcen 
biki a Minjibir. A Kaduna aka kai wa Abdu Karen Gusau 
goron gayyatar biki. 

Misalin. A ranar bikin47 da karfe tara na dare sai 
aka dingajin kalanguna aka yi suna nufo wurin da 


47 Wani bikin aure na Datti Laburare. 


sautin aka shirya a biki, tare da muryar sankira, suna 
ta jera kirari ga Abdu Karen Gusau, kamar haka: 


Mai wuri ya zo, mai tabarma ya nade, 
Dan gida kake ba bako ba, 
A lafiya na Yalwa Dan'ibrahim, 


Daga nan ne aka tabbatar da Abdu Karen Gusau 
ya iso Minjibir domin wannan biki. Abdu ya yi wakoki 
wadanda suka kayatar, masu hikima a cikin yanayin 
rera waka mai armashi. 


Abdu Karen Gusau ya je wasu garuruwa da 
dama ya yi waka, daga cikin garuruwan da ya je akwai 
Sakkwato da Gusau wata mata?? ta gayyace su suka yi 
kwanaki suna waka a Gusau. 


1.6.2.5 Wasu Tafiye-Tafiyen Kida na Abdu 

Kamar yadda Abdu ya saba, Karen Gusau yakan 
shirya tafiyar zagaye na kida da waka zuwa garuruwa 
daban-daban. A shekarar 1973 bayan an gama bukin 
karamar sallah da kamar wata guda, sai Abdu ya tafi 
Batsari waka. Bayan kwana biyu ya kara gaba zuwa 
Gusau, ya sauka wurin uwar daki nasa suka yi sati guda 
suna waka a wurare daban-daban. 

Daga Gusau kai tsaye ya zarce Sakkwato, ya 
sauka ya je gidan Radiyon Rima, ya yi wakoki har da 


48 Mata iya ce ta zame masu tamkar uwar zaki a Gusau domin duk 
wata sabga ko wata waka da ake son yi, to kai tsaye Karen Gusau za 
ta nemo ya yi waskar saboda kaunar da Allah ya haza a tsakaninta 
da shi. 


wata waka wadda ya ari sauji da kalmomin Shata na 
wakar 'Alo-Alo'. A wakar tasa ma bai sauya gindin 
wakar 'Alo-Alo' ba. Ita ce yake fadin: 


G/Waka : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode, 


Bayan sun yi kamar sati guda a Sakkwato suna 
yin zagaye, suna wakokinsu sai suka kara ba zuwa 
Arugungu suka kwana biyu, sai Jega, suka kwana biyu 
sai Koko-Bese. 

Da gari ya wayea Koko-Besse kuma ya ce wa 
kowane makadi sai ya ce wa makadi ya rataya 
kalangunsa, za su tafi ne suna kida yana waka zuwa 
tashar. Abdu ya fito daga masaukinsa yana waka, 'yan 
amshi na amshi, ana rawa, ana juyi duk ana tafiya zuwa 
tashar mota. 

Haruna Dansumori ya karye a hannu ,daga cikin 
yaran Karen Gusau kuwa: 


- Yahaya Danzare ya karye a cinya, 

- Dan'iya ya bugu, kirjinsa ya bude, 

- Haruna Danbaleru ya karye a Kafa har bargonsa ya 
fita kafin a kai shi asibiti ya rasu, 

- Allah ya tsare Abdu bai yi rauni ba. 


Da suka isa Yawuri, an kai yaransa masu rauni 
asibiti. Sauran da ba su ji ciwo ko kadan ba, sune Abdu 
ya dinga fita yawon waka da su tare da Ciroman kidi 
Uban'inne wanda ya zo ya same su a Yawuri daga 


Fagge, Kano. Abdu ya zauna a Yawuri har tsawon 
watanni tara. 

Karen Gusau ya sake shirya wata tafiyar, tare da 
yaransa, suka fita, suka fara yin zango ne a Jos, suka 
kwana biyu, suka kara gaba. A haka suka yi ta sauka 
garuruwa daban-daban suna yin kwanaki. A wannan 
tafiya, Abdu da kungiyarsa sun sami tsowon watanni 
biyar da kwana goma sannan suka sauka a Mambila??. 

A Mambila Karen Gusau ya sami dama a wani 
biki aka aka ba shi fili ya yi waka a fadar sarkin wato 
sarkin Gyambo inda yayi wakokinsa, Sarkin Mambila 
da Jama'ar Mambila suka yaba sosai. Sarki ya ba shi 
kyautar mulki wato alkyabba da riguna da takalman 
sarauta. Daga samun wannan kyauta sai suka yi 
sallama da Mambila, suka ci gaba da zagayensu zuwa 
garuruwa daban-daban. 


1.6.2.6 An yi wa Abdu Kiranye 

Bayan watanni takwas ba Karen Gusau a 
Minjibir ga kuma 'yan rigin-gimun da aka yi a wasu 
garuruwa sanadiyyar kashe Murtala 1976, sai 
hankalin Nayaya ya yi matukar tashi. Wannan ne janyo 
ya yanke shawarar yi kiranye»0. 


49 A wannan tafiya ce kuma Abdu Karen Gusau ya haxu da mawakiya Hajiya 
Fati Fambo Mambila. 
50 Kiranye, magani ne da ake yi wa mutumin da ya bar wani wuri domin ya 
koma (CNHN, 2006:245). Haka kuma kiranye wani sihiri ne da ake yi wa 
wanda ya tafi ya vata ba a samun labarinsa ba. Ana yin kiranye ne domin a 
dawo da wanda aka yi wa gida ko da bai shirya komowa ba. Yawanci daga 
lokacin da asirin ya sami mutum a ko'ina kuwa yake, kuma ko mai yake yi a 
wannan lokacin zai bari ya taho gida. 

Yawanci waxanda aka yiwa kiranye ba su cika damuwa da neman 
abin hawa ba domin neman saukin dawowa gidan, a'a sukan taho ne ko da 


A lokacin da kiranyen ya sami Abdu Karen 
Gusau suna Ilorin. Asirin na samun sa sai ya bar 
yaransa da kayan wakar gaba daya babu wanda ya yi 
wa sallama ya kama hanya ya taho gida. Su kuma 
yaransa da suka ga shiru ba su gan shi ba har tsawon 
wani lokaci, kuma babu labarin an gan shi ma a wani 
wuri, sai suka hado kaya suka dawo gida. Amma abin 
mamaki suna zuwa Minjibir sai suka tarar da Karen 
Gusau ya dawo gida amma da tabin hankali. 

A lokacin da Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina 
ya sami labari sai ya je har gidansu Abdu ya fadi 
abubuwan da za ahada masa na magani. Ana yin haka, 
Allah cikin ikonsa, Abdu Karen Gusau ya warke sarai 
kamar ba abin da ya same shi. 


1.6.3 Kungiyar Abdu ta Kida 


Abdu Karen Gusau makadi ne da Allah ya yi wa 
baiwa ta samun daukaka. Allah kuma ya hore masa yin 
waka cikin kungiya. Abdu yana da masu yin kida da 
masu yin amshi da kuma masu sankiranci. 

Kungiya ta Abdu Karen Gusau ta farko ita ce 
wadda ta hada da shi kansa a matsayin jagora, sai 
kuma sauran yaransa: 


- Abdu Bagobiri Gulma Argungu 


ta kama a kafa a kas komai daji, komai tsananin sanyi ko damina, ba za su 
tava tayar da hankalin wanda aka yi wa kiranye tahowa ba. Sannan komai 
hatsarin daji wanda aka yi wa kiranye zai ratso shi ya wuce saboda ba a 
hayyacinsa yake ba. Wani lokaci wanda aka yi wa kiranye yakan sami tavin 
kwakwalwa ta asirin da aka yi masa. 


Jahar Kebbi?!: : Kida da Amshi 
- Haruna Danbaleru Busurka : Kidan Kalangu 
- Yahaya Danzare Gumbiya  : Kidan kalangu 


- Musa Dansumori : Kuntuku da Sankira 
- Abdullahi Dankwatte : Amshi 
- Bako Gujungu Jigawa : Amshi 


Wadannan mutane da aka lissafa a sama da su 
ne Abdu Karen Gusau ya ci zamanin daukakarsa ta 
farko. 

Kungiyar Karen Gusau ta biyu ita ce wadda ya 
kafa sakamkon mutuwar wasu yaransa da tafiyar wasu 
gida. Yan wannan kungiyar ta biyu sun hada da: 


Abdu Karen Gusau : Jagora 
Chiroma Uban Inne Fage Kano : Kidan Kalangu 
Musa Minjibir : Kidan Kalangu 
Ali Kawo Minjibir : Kidan Kalangu 
Sa'adu Danmaigoge Yanzaki Minjibir :Kidan Kalangu 
Shu'aibu Dan'iya Makera : Minjibir Amshi 
Malam Musa Minjibir : Amshi 
Abdulkarim Nagambo Wasai : Minjibir Amshi 
Abdulkarim Kanin Gara Kunchi : Kuttuku da Amshi 
Ya'u kwaryar Molo Toja Minjibir : Amshi 

Ayuba Kwarkiya Minjibir : Amshi 

Mato Zara Kwarkiya Minjibir : Amshi 


Yusif Abdulkadir Karen Gusau Minjibir : Amshi 
1.64 Ire-Iren Wakokin Karen Gusau 
51 Abdu Bagobiri shi ne yaron KarenGusau na farko wanda suka fara 


tafiya tare yana kaxa masa gangar Karen Gusau, daga baya suka 
sanya amfani da kalanguna, sai Abdu Bagobiri ya koma yin Amshi. 


Karen Gusau ya yi wakoki da dama a rayuwarsa 
ta kida da waka. 

Karen Gusau ya yi wakoki na samari da na 'yan 
mata wato na soyayya, ya yi wakokin ma'aurata, da na 
masu sana'a da na tallace-tallace, da wakokin 
yansiyasa, da wakokin masu sarauta da na mulkin soja, 
da wakokin “yan caca da sauransu. 


1.6.4.1 Wakokin Fadakarwa 


Fadakarwa a luggance na nufin fadaka ko farka 
ko lura ko kula (CNHN 2006: 129). 

A ko da yaushe turke na fadakarwa yakan yi 
kokari ne ya sanar da mutane wasu abubuwa sababbi 
da suke faruwa a rayuwar yau da gobe. Duk abin da ya 
doso kasa wanda jama'a ba su da wani cikakken 
bayaninsa, sau tari, da yawa wakokin baka sukan yi 
kokarin fahimtar da jama'a shi. Wasu lokuta gwamnati 
da kanta takan umurci sarakuna su fadakar da 
talakawansu, game da irin wadannan abubuwan masu 
aukuwa. Ta haka ne wakokin baka suke taimakawa 
wajen yi wa jama'a sanarwa da wa'azi da gargadi da 
jan kunne da kuma wayar da kai (Gusau, 2008:384- 
385). 

Abdu Karen Gusau kamar sauran mawakan 
baka na Kasar Hausa ya yi wakokin fadakarwa a 
rayuwarsa wadanda yawancinsu gwamnati ce ta 
umarce shi da ya yi su domin sanar da jama'a wasu 
abubuwan da suke faruwa ko wadanda ake tsammanin 
faruwarsu. Daga cikin wakokinsa akwai wadanda ya yi 
a kan wayar da kai kan cututtuka da kuma na riga- 
kafinsu, sannan ya yi na fadakar da jama'a kan illolin 


zaman banza wato rashin sana'a da sauransu.Ga 
misalan wasu daga cikin wakokin Abdu Karen Gusau 
na fadakarwa: 


1.6.4.2 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya 
Zaman banza ba namu ne ba, 
(Wakar 'Sana'a') 


Yaki da rashin da'a, 
Rashawa da cinhanci, 
(Wakar Yaki da Rashin Da'a', 1995) 


Mugun ciwo kwalara 
(Wakar ‘Cutar Kwalara') 


Kasarmu ta Nijeriya, 
Tana samun cigaba, 
(Wakar ‘Cigaban Kasar Nijeriya’) 


“Yan Najeriya sai Hausa, 

(Wakar “Harshen Hausa’, 1986) 
Yau muna makon Hausa 
Duniya tai min dadi, 

(Wakar ‘Makon Hausa', 1986) 


Wakokin Siyasa 


Siyasa tana nufin “tafiyar da al'amuran Jama ata 
hanyar neman ra'ayinsu da shawarwari da su ko iya 
hulda da jama’a (CNHN, 2006, sh. 397). 

A ma'anar kalmar siyasa ta fannu tana nufin 
hanya ko dabara wadda ake amfani da ita a cim ma 
wani mataki na shugabancin al umma. A tsarin siyasa 


akwai siyasar addini da siyasar kishin kai da siyasar 
kishin kasa da siyasar jam'iyya. A karkashin siyasar 
jam'iyya za a sami shugabancin jam'iyya da 'yan 
takara, akwai mukamai da gurabu na mulkin jama'a 
daban-daban, sa'annan za a yi zabe a rantsar da 
wadanda suka yi nasara, su ci gaba da gudanar da 
mulki. 

Makadan Hausa sukan shirya wakoki a kan daya 
daga cikin wadannan abubuwa da aka bayyana a baya 
da suka shafi al'amuran siyasa, irin wadannan wakoki 
suna karkasin turken siyasa ne. Domin haka turken 
siyasa ya kunshi wakoki wadanda aka gina su a kan 
manyan sakonni na siyasa da suka hada da kamar 
bayyana manufofin jam'iyya ko yi wa jam'iyya kamfen 
ko wayar da kai kan zabe ko yabon “yan siyasa da 
sauransu. (Gusau, 2002:34) 

Abdu Karen Gusau makadi ne da Allah ya yi wa 
farin jini a wajen jama'a, wannan ya taimaka wajen 
yawaitar wakokinsa iri daban-daban. Daga cikin 
wakokin Abdu na siyasa, musamman wadanda ya yi 
wa masu rike da mukaman siyasa akwai: 


- Alhaji Shehu Jabiru 
Wakar Alhaji Shehu Dahiru Kantoman Karamar 
Hukumar Minjibir (1994-1998); 


- Ciyaman Malam Magaji Garun Danga 
Wakar Ciyaman na Gabasawa, Malam Magaji Garum 
Danga (1992); 


- Yusifu Garba Kansila 
Wakar Yusif Garba Zugaci, Gabasawa Kano. 
da sauransu 


1.6.4.3 Wakokin Ta'aziyya 


Ta'aziyya na nufin gaisuwar da ake yi wa 
mutanen da aka yi wa mutuwa don sanyaya musu 
zuciya, jejeto ko gaisuwar mutawa (CNHN 2006, sh. 
416). 

Wannan kalma ta ta'aziyya tana nuna juyayi ko 
alhini game da rasuwar wani masoyi, sa'annan da tuna 
wasu abubuwan alheri da ya yi a lokacin da yake raye, 
daga nan kuma sai a yi kukan rashinsa. Ta'aziyya takan 
kunshi yi wa mutanen mamacin gaisuwa da taya su 
juyayi da ba su hakuri sa'annan da rokar wa mamacin 
gafara da sauransu (Gusau, 2008:379). 


An lura Abdu Karen Gusau ya yi waka ta 
ta'aziyyar rasuwar Janar Murtala Muhammad??. 
Gindin wakar shi ne: 

- Allah ya jikan Janar Murtala, 


52 Karen Gusau yana garin Mambila, Jihar Taraba a gidan Sarkin 
Mambila, Mamman Gyambu. Wannan ma ya kawo tsaiko a 
dawowarsu gida Kano. Bayan sun sami damar tahowa a kan 
hanyarsu ta isowa Kano daga Kaduna sun ta cin karo da xalibai a 
kasa masu zuwa ta'aziyyar rasuwar Murtala a Kano. Ganin wannan 
abin da xalibai suka yi ya sanya Abdu Karen Gusau yin wakar 
ta'aziyyar Murtala Muhammad a wurin da xalibai suka yi taronsu 
bayan gama yin ta'aziyyar tasu. 


Wakar Taaziyyar rasuwar Janar Muratala 
Muhammad (13/02/1976) 


1.6.4.4 Wakokin Yabo53 

Yabo na nufin, Furta kalma mai dadi ga wani 
mutum da ya aikata wani kyakkyawan abu (CNHN, 
2006, sh. 476). 

Turken Yabo na daga cikin manyan turakun da 
makadan baka suka fi yawaita yin wakoki a kansa, 
kusan shi ne ma fitaccen turken wakokin baka na 
Hausa domin mafi yawan wakokin manufofinsu sukan 
zamanto kalmomin sambarka da nufin nuna amincewa 
da hali, ko wani abun da mutum ya yi nagari. Ko kuma 
aiya cewa yabo wani lafazi ne da ake yi ga wani mutum 
domin a nuna halayensa da siffofinsa kyawawa da 
cewa abin so ne, kuma abin kauna ne. Akan gina turken 
yabo ne ta amfani da tubalai wadanda suka hada da 
addini da asali ko nasaba da kyauta ko karimci ko 
baiwa da iya mulki (ga sarakuna) da jaruntakar yaki da 
hali da dabi'a da kirari da roko da habaici da zambo ga 
wani. Wakokin yabo na baka nawi biyu ne, akwai 
wakokin yabo wanda ya danganci sha'anin sha'anin 
duniya kamar yabon sarakuna da sauran masu rike da 
sarautun gargajiya da attajirai da ma'aikatan 
gwamnati da sojoji da sauran wadanda suka yi wani 
aikin bajinta. Sannan akwai yabon da aka yi suka 
danganci yabon Ubangiji ko Annabawa ko sahabbai ko 
waliyai ko sauran malamai (Gusau, 2008:376). 


53 Ko kuma yabau. 


Wakokin yabo wadanda Abdu Karen Gusau ya 
yi suna da yawa. Ga wasu ginduna na wakokin yabon 
nasa: 


- Maida hankali Dan'ibrahim, 
(Wakar Direbobi) 

- Tsohuwa mai ruwa indal maudi, 
(Wakar Tsohuwa Mairuwa Bichi, 1975) 


-  Shegiyar kafa, ke kika saba da gulando, 
Ki tallafi ni daukan ni Kara, kar ki aje ni, 
(Wakar Sani Shegiyar Kafa Minjibir) 


- Na Ummala mai gashin baki, 
(Wakar Na'ummala Dingin) 


- Hakimin Minjibir Dallatu 
(Wakar Alhaji Sa'adu Aminu Dallatun Kano, 
Hakimin Minjibir) 


-  Gaisuwata kuturun kudi uban “yar kurma, 
(Wakar Kuturun Kudi Yalwan Danziyal) 


- Malam Sa'idu Soja, 
(Wakar Sa'idu Sojo) 


- Na gidan KASCO Mamman Tasi, 
(Wakar Mamman Tasi Yanzaki, Minjibir) 


- Alula Danbaya Mai gyaran Kekuna. 
(Wakar Alula Maigyaran Keke, Fagge, Kano) 


Abdulkadir na Binta, 
Abdulkadir Headmaster, 
(Wakar Abdulkadir Barau, Minjibir) 


Manajan Neja Ammani Inuwa, 
(Wakar Alhaji Ammani Inuwa, Kano) 


Malama Hajiya Ambe, 

(Wakar Hajiya Ambe, Minjibir) 

Usaini Wasai, Usaini Malamin Makaranta, 
(Wakar Malam Usaini Wasai, Minjibir) 


Mai Garo Auta Hudu 
(Wakar Auta Hudu Dingin, Minjibir) 


Ado Galadima Marmara 
(Wakar Ado Galadima Marmara Jami'in Yada 
Labarai na Minjibir) 


A Gwammaja Kano zan Sauka, 
Gun Dan'ubale mai Walda Gwamaja, Kano) 


Alhaji Bello mai Calculator, 
(Wakar Alhaji Bello, Kaduna) 


Adamu Aikawa Alhaji, 
Mai Sai da Dankalin Turawa, 
(Wakar Alhaji Adamu Aikawa, Kano) 


- Malam Habu Dansanda 
(Wakar Habu Dansanda, Daura) 


- Ibrahim Dalolo na Zuwaira 
- (Wakar Ibrahim Dalolo, Minjibir) 


- da sauransu 


1.7 Iyalin Abdu Karen Gusau 

Abdu Karen Gusau ya yi aurensa na fari ne 
lokacin yana zaune a Fagge inda ya aurei ‘yar Sarkin 
Kidan Kano mai suna Yalwa wadda yake kira da 
Kwasa-Kwasa. Sun rabu ne bayan ‘yan shekaru da yin 
aurensu, sakamakon komawa mahaifarsa Minjibir da 
ya yi Allah bai ba su haihuwa da ita ba. 

Matarsa ta biyu ita ce Binta wadda suke 
'yan'uwa ne ta fuskar mahaifiyarsa Binta “ya ce ga 
Marka wadda ita kuma take kanwa ce ga mahaifiyarsa. 
Sun yi aure, suka sami haihuwar da namiji mai suna 
Muhamamdu Auwalu Allah ya yi masa rasuwa daga 
baya. Wannan aure ma bai jima ba, suka rabu. Daga 
nan kuma Abdu ya auro wata mutuniyar Fanisau mai 
suna Mariya wadda ta zama matar Karen Gusau ta uku. 
Allah ya ba ta haihuwar da mai suna Yusif54. Bayan 
Mariya sai ya kuma auren wata makwabciyarsu mai 
suna Binta. Ita ma ta haifi ‘ya mace mai suna Zainab. 
Bayan ya auri Binta sai kuma ya auri Zulai ‘yar Wasai. 
Ita ma ta haifi “ya mace mai suna Salina. 


54 Yusif shi ne xa na biyu a wajen Abdu Karen Gusau. Amma gansa na 
farko ya rasu tun yana karami. 


Abdu Karen Gusau yana da “ya ya uku da suke a 
raye namiji daya da mata biyu su ne: 


- Yusif Abdulkadir Karen Gusau 
- Zainab Abdulkadir Karen Gusau 
- Salina Abdulkadir Karen Gusau 


Bishiyar 'Ya'yan 
Abdu Karen Gusau 


Muhammadu Yusif Zainab Salina 
Auwalu 


1.8 Magajin Abdu Karen Gusau a Kida 

Abdu Karen Gusau ya yi bakin kokarinsa wajen 
ganin dansa, Yusif, ya fuskanci harkokin waka, duk da 
kankantar shekarunsa, ta hanyar tafiya da shi wuraren 
da yake yin waka, ya saka shi cikin “yan'amshinsa. 
Wani lokaci a ba shi kuntuku ya rinka kadawa. An je 
garuruwa da dama da Yusif, an yi wakoki masu tarin 
yawa da shi. 

Babu wani abu da ya faru ga wani bawa a duniya 
ba tare da sanadin wani abin ba. Abin nufi a nan shi ne 
Yusif ya taso da sha'awar wake-wake musamman na 
mahaifinsa. Kusan Yusif yakan yi dani na wakokin 
babansa, Karen Gusau. Yusif ya fara daukar yanayin 
mahaifinsa a wajen gabatar da waka duk da yana 
karamin. Idan yana yin wakar cikin abokansa abin 
yana matukar burge mai sauraronsa ganin yadda yake 
kwatanta yadda mahaifinsa yake yin wakarsa tare da 
gwada yin muryarsa. 


Wannan abu da yake yi a gaban abokansai shi 
ne ya sanya wasu daga cikin abokan nasa suka fara 
sha'awar waka, har suke bin Yusif wuraren da zai tafi 
yawon waka. Shi kuma Karen Gusau matukar ya ga 
abokan dansa a wurin, to idan an tashi sai ya dauki 
wasu 'yan kudi ya bai wa yaran domin su sami na 
batarwa. Ganin wannan kyautataa da Karen Gusau 
yake yi wa yaran ne ta sanya a ko da yaushe suna tare 
da Yusif. 

Abdu Karen Gusau ya fara janye wa waka a 
hankali a hankali, yana mai da hankalinsa kan aikinsa 
na malamin makaranta. Daga nan ya daina fita yawon 
waka gaba daya, ya daina zuwa wakar biki, sai dai idan 
gwamnati ce ta shirya wani taro aka gayyace shi, 
sannan zai hada yaran nasa su je wajen taron su yi 
waka. Daga baya ma gaba daya ya daina waka, ya rike 
aikinsa na koyarwa har zuwa rasuwarsa. Bayan 
rasuwar sa kuma Yusif bai yi wani yunkuri na gadar 
mahaifin nasa a waka ba, sai ya koma gyaran rediyo da 
talabijin. 

A halin yau, 2015, kamar Yusif Abdu Kare Gusau 
yana kokarin waiwaya gado, ya koma cikin harkar kida 
da waka 


Magajin Audu Karen Gusau 
A fagen waka 


1.9 Rasuwar Abdu Karen Gusau 

Kamar yadda aka bayyana a baya Karen Gusau 
ya cigaba da yin aikinsa na koyar wa tare da gabatar da 
wake-wakensa, musamman wadanda yan uwa da kan 
gayyace shi. 

A ranar 7 zuwa 13 ga Disamba, 1997 Hukumar 
Fasaha da Aladun Gargajiya ta Kasa. Abuja ta gabatar 
da taron raya af adun kasa inda ta gayyaci mawaka da 
makada da masu sana'ar gargajiya. 

Daga Kano an gayyaci Abdu Karen Gusau, ya je 
tare da sauran wadanda aka gayyata suka gabatar da 
wakokinsu, shi kuma da ya tsaya, ya gabatar da 
wakokinsa55 sai ya sami kyaututtuka sosai. Ganin irin 
alherin da ya samu ne ya sanya wata kungiya ta 
wanzamai suka nemi ya ba su salalas5 daga kudin da ya 


55 A wannan lokaci ne Abdu Karen Gusau ya rera waar ‘yaki da rashin 
xa'a (dubi waka ta 3.20 a babi na uku). 

56 Salala, ita ce kyautar da makaxi yake yi wa kananan makaxa daga 
abubuwan da ya samu na albarkar waka. 


samu, shi kuma ya nuna musu ai ita salalar mawaki, 
mawaki kawai ake baiwa. Wannan shi ya zama 
sanadiyyar da suka kullace shi, suka gaggaya masa 
maganganu masu ciwo, amma saboda hakurinsa bai 
tanka musu ba har suka gama, suka tafi, shi ma ya bar 
wurin. 

Bayan ya dawo gida ya sanar da mahaifinsa da 
mahaifiyarsa abin da ya faru a Abuja wurin taron da ya 
je waka, wasu wanzamai ne su ba gaya masa shi ma ya 
daina cin kudin waka daga wannan karo. Sai 
mahaifiyarsa da kishiyoyinta suka ce to, “Allah ya 
kiyaye ka daga sharrinsu, ya ce, amin. Ya ci gaba da 
harkokinsa na yau da kullum kamar yadda ya saba. 


i 


j NAFEST, an ABU 


) 


| JARTICIPANT 


ARTS 
nationa ULTURE, NIGERIA 


ja 


— FT 


Abdu Karen Gusau a wani 
tarona Hukumar Fasaha da 


Al'adu ta Kasa, Abuja, 
Sati biyu bayan komawarsa daga Abuja, kuma 


bayan ya dawo daga wurin aikinsa, ya kafe Mashin 


dinsa a kofar gida ya shiga gida, suna gaisawa da 
iyalinsa suka ji ana ihu mashin yana cin wuta, kafin ya 
leko mashin ya gama konewa kurmus. Daga bayan 
konewar wannan mashin kuma sai rashin lafiya ta 
saukar masa. Tun yana fita zuwa wurin aikinsa, har ta 
kai sam ba ya iya fita ko kofar gida, ya yi ta jinya a gida 
da asibiti babu alamun raguwar cutar da take damun 
sa. Wannan ya sa aka bar shi gida gaba daya ya ci gaba 
da jinya, yan'uwa da abokan hulda suna zuwa dubinsa 
tsawon watanni takwas. 

Ranar Alhamis 13/08/1998, da safe bayan an yi 
ruwa an dauke, Allah ya dauki ran Abdulkadir Karen 
Gusau a gidansa da ke Minjibir. Yan'uwa da abokan 
arziki sun yi ta kukan rashinsa. An yi jana'izarsa kafin 
yamma inda aka rufe shi a makabarta. Allah ya jikan sa 
ya gafarta zunubansa, amin. 

Kafin rasuwar Karen Gusau ya sadaukar da 
kayayyakin maganarsa sadaka domin yin amfani da su 
a wani masallaci na kusa da gidansa. 

Wannan tafiya waka da ya je Abuja ita ta zama 
ta karshe daga kanta bai sake fita wata tafiya waka ba, 
sai wurin aikinsa na koyarwa a Tsakuwa inda yake a 
matsayin Hedimasta. 

A wannan babi an yi magana a kan tarihin 
rayuwa da matakan gwagwarmaya na Abdulkadir 
wanda aka fi sani da Abdu Karen Gusau. 


Babi uwar 


Alhaji Abdu yensa 
da haihuwe zuwa 
fadawarsa : ma yi 


magana a kan nau oim guuumnawar Ud ya vayar a 
wannan bangare na a abin wakar baka. 
JA pare say a a : 
Wannan ba in na biyu shi kuma gghyi nazari ne 
i ngekarar da ya rasu 
a kan matanoni na wakokin da Karen Gusau ya shirya, 
sannan ya rera, ya sadar da su ga al umma. Muhimman 
kananan sakonnnin da wannan babi zai kunsa sun 


hada da yanayin aiwatarwa da kulla wakokin Karen 


Gusau da yanayin rauji na wakokinsa da tsarin 
rerawarsa da tsarin diya a wakokinsa da tsarin takidi 
da tsari na amsa-amon kari, sannan da yanayin 
sadarwa na wakokin nasa. 


2.1 Yanayin Aiwatarwar Abdu 

A tsari na aiwatar da wakoki na Alhaji Abdu 
Karen Gusau yana gina su ne bisa tsari na kire”. Abdu 
Karen Gusau yana iya yin waka a wurin da dukta same 
shi. Zaben kalmomi da hikimomi na waka da azanci da 
adon harshe duka a nan take suke zo wa makadin kire 
kamar shi Abdu Karen Gusau. 

Domin haka, a yayin shirya waka ta nan take an 
lura kamar sauran makada na wannan rukuni, Abdu 
Karen Gusau shi ma: 


- Yakan yi tunani ne na nan take a cikin 
kwakwalwarsa; 


- Sannan ya zabi kalmomi nan take daga rumbun 
kalmomi na cikin kwakwalwarsa??; 


57 Tsari na kire, tsari ne wanda makazi yake iya yin waka kai tsaye 
kuma a nan take. A wannan tsari na kire, makazi yakan so ne ya 
fahimci abin da zai yi waka, a nan taki yake tunanin kalmomi da zai 
zavo waxanda za su dace da kananan sakonnin da yake tunanin 
zubawa a kai tsaye (Gusau, 20088, sh. 448 da Gusau, 2014, sh. 16- 
17). 

58 Irin wannan tsari a cikin kan mutum yake yin sa tare da taimakon 
tunani a kwakwalwa. 


- Haka kuma a tsarin kires? na Karen Gusau yana 
shiya gindin wakaf! shi ma a cikin kwakwalwa; 


- Daga nan ya furta shi a nan take: 
- Sai kuma ya ci gaba da furta sauran diyan wakar; 


- Domin haka, Abdulkadir yana yin aiwatarwa na 
kire shi ne yanayin da Alhaji Abdu Karen Gusau yake 
bi ya shirya waKkokinsa na bakasi1. 


2.2Yanayin Kulla Wakokin Abdu 

A yanayi na kulla wakoki, Abdu Karen Gusau ya 
dauki hanya ta kungiya ce wadda take Kunsar Jagora?? 
wato shugaban kungiya da yan amshi wato masu yin 
amshi na ciko da kida. Ga yanayin Kullawar wakoki na 
Abdu karen Gusau ajadawali kamar haka: 


Kungiyar Abdu Karen Gusau 


| 


59 A makaxa na kire, akwai masu shirya gindin waka kamar Shata da 
Abdu Karen Gusau, sannan akwai da yawa waxanda ba su yin gindin 
waka kamar Xanmaraya Jos da Babangida Kakadawa da Alhaji Garba 
Supa da xansa Alhaji Nasiru Garba Supa da sauransu. 

© Gindin waka, furuci ne na wasu kalmomi masu hikima, masu zurfin 
ma'ana da akan fara buxe wasu wakokin baka da su (Gusau, 20088, 
sh. 452 da Gusau, 20144, sh.16). 

61 Har wa yauasa'ilin wannan bincike an ci karo da wasu rubutattun 
wakoki waxanda Karen Gusau ya wallafa kamar wakar ‘Birnin Kano” 
waxanda wasu daga cikinsu ya mayar da su na baka. 

62 A cikin makaxa na kungiya akwai wasu jagorori waxanda su ma 
suna yin kiza da kansu amma akwai wasu waxanda ba su yin kixan. 


H #Y/Amshi + Kida 


Abdu Abdu Bagobiri Gulma 
Haruna Danbaleru Busurka 
Yahaya Danzare Gumbiya 
Abdullahi Dankwatte 
Boko Gujungu Jigawa 
Ciroma Uban'inne, Fagge 
Ali Kawo Minjibir 
Sa'idu Danmaigoge, 'Yanzaki 
Shu'aibu Dan'iya Makera 
Malam Musa Minjibir 
Abdulkarim Nagambo Wasai 
Abdulkarim Kanin Gara Kunchi 
“Ya'u Joja Minjibir 
Ayuba Kwarkiya Minjibir 
Mato Zara Kwarkiya 
Yusif Abdulkadir karen Gusaua?? 
Haruna Dansumonci, Ringin 

- Musa Katsina 


2.3Yanayin Raujitta Wakokin Karen Gusau 


63 Shi Yusif xa ne na Abdu Karen Gusau, kuma shi ne a yau yake ajiye 
da kayan kixan mahaifin nasa, Karen Gusau. 

64 Gusau (20144, sh. 23-24) ya bayyana rauji ko ya wani sauti ne ko 
amo wanda yake tashi a sama ko ya sauka ko ya faxi bisa dogon 
zango ko matsakaici ko kuma gajere. Ta haka ne rauji yake tafiya bisa 
muryoyi na gavovin kalmomi waxanda ake sarkawa su tayar da 
sagara a xa na wakar baka. Abubuwa biyu suke haxuwa su koyar da 
rauji waxanda suka da muryoyi na sautin gavovi da kuma, sadar da 
amon kiza daidai da nauyi na muryoyi na kwayar sautin gavovin. 


A fannin samar da sauti na wakar baka 
abubuwa biyu ne suke haduwa su tayar da shi. 
Abubuwan nan biyu su ne sauti na muryoyin gabobi na 
kalmomi da kuma amo na kida?? wadanda za su dinga 
tafiya a tare bisa mabambantan mahallai na hawa da 
sauka da faduwar muryoyin na gabobi a kalmomi. 

Abdu Karen Gusau ya yi amfani da yanayin amo 
na karin muryarsa wanda ya yi ta hada shi da amo na 
wata ganga wadda ya samu a wajen ubangidansa, 
Muhammadu Karen Gusau da ake kira Gangar Karen 
Gusau?$ da kuma amo na kalangu wanda ya tsiri amfani 
da shi daga baya. Ta hanyar wadannan kayan kida ne 
Abdu Karen Gusau yake sarkawa yana tayar da rauji na 
wakokinsa?”. 

Abdu Karen Gusau makadi ne mai azanci, mai 
nuna matukar gwaninta a yanayi na rauji da yake sarka 
wakokinsa. Haka kuma Abdu Karen gusau ya yi amfani 
da gajeren zango a tsayi na yauji a wakokinsa. Sannan 
yanayi na rauji nasa ya ba shi dama ya sarafa harshe a 
zubi na matanonin wakokinsa 


2.4Tsarin Rerawar Abdu 


65 Kixa a wakar baka ya kunshi amo ko sauti da ake samarwa ta 
gwama abubuwa biyu kamar dutsi da dutsi ko tafi da tafii ko baki da 
kahon dabba ko ganga da gula ko wani abu da wani abu da sauransu 
(Gusau, 20144, sh. 19). 

66 Domin Karin bayani game da wannan ganga ta Abdu ana iya duba 
karamin batu, Asalin Gangar Karen Gusau a babi na xaya na wannan 
littafi. 

67 Musamman, kamar yadda aka nuna a baya, da Abdu Karen Gusau 
ya rabu da Muhammadu Karen Gusau ne ya kaxaitu da nasa rauji da 
wakokisa. 


A yayin da Abdu Karen Gusau ya gama 
aiwatarwa da kulla waka tare da sama mata rauji, sai 
ya shiga rera ta. A wajen rera kalmomi da sadaru da 
diya na waka, Karen Gusau yana amfani da dabaru 
matsayinsa na makadin kungiya na jagora da 'yan 
amshi masu yin ciko wato wadanda suke maimaita 
rera gindin waka kawai ba tare da yi masa kari ba. 
Domin haka, tsarin rerawar Abdu Karen Gusau ya 
kunshi: 


#Kungiya #Jagora HY/Amshi +Kulli68 -Karis9 (- 
/-“karbebbeniya??) +Cikoa (#Gindin Kaka?!) #Kida. 

Ga wasu misalai daga matanoni na wakokin 
Abdu Karen Gusau domin a fito da tsari na rera 
wakokinsa: 


Jagora (Kulli) : Yanzu haka jami'o'in kasar nan, 
: Su suka sa ake yin taron, 
“Yan Nijeriya sai Hausa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa 
(Karen Gusau, Wakar “Harshen Hausa') 


68 Kulli, furuci ne na Jagora inda yake fara furta karamin sako a xa 
na waka. Jagora yakan furta sazara zaya ko biyu ko fiye a gurbi na 
kulli. 

6? Kari, furuci ne na 'Y/Amshi inda suke karasa furta karami sako. 
Kari yakan kunshi tarbe da rakiya da Gindin waka. 

70 Karvevveniya dabara ce ta maimaita rera wani wuri a xa da nufin 
yi wa jagora rakiya. Ba safai ake samun karvevveniya a zubin rera 
wakokin Abdu Karen Gusau ba. 

71 A rerawar Karen Gusau a Gindin Waka ne yan amshinsa suke 
rerawa kawai cikin maimaitawa. 


Jagora (Kulli) : A zamanin rashin Murtala, 
: Nijeriyar nan tamu, 
: Har tai kwana bakwai, 
: Kai har ma kasashen waje, 
: Ai su ma sun sauke tuta, 
: Tuta tasu kwana ukku, 
: A kasa, martabar Janar Murtala, 


'Y/Amshi (Ciko) : Allah jikan Janar Murtala. 
(Wakar 'Ta'aziyyar Janar Murtala’) 


A wannan da, Abdu Karen Gusau a matakin 
Jagora mai kulla furucin farko ya rera layi na farko har 
zuwa layi na bakwai (7), daga nan kuma sai “yan 
amshinsa suka cikasa rera ďa a wakar ta maimaita 
furucin gindin waka. 

Ga kuma wani misali na tsarin rerawa?? kamar 
haka: 


Jagora : Wanda Allah ya baiwa, 
: Ya fi mai nema samu, 
'Y/Amshi : Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafe ni, dauke ni, kara kar ki gaza ni, 
(Karen Gusau, Wakar ‘Shegiyar Kafa”?) 


2.5Tsarin Diya'4 a Wakokin Karen Gusau 
Duk da Abdu Karen Gusau yana amfani da tsarin 
rerawa na +kungiya +Jagora #Y/Amshi #Kulli +Ciko 


72 A yau tsarin rerawa na Kungiya ya cim ma wani zango da ya kunshi 
+Kungiya +Jagora HY/Amshi #Kulli +/-Kari (+/-Tarbe) +ciko +/- 
Rakiya (+/-Karvevveniya) +/-Zagi #/-Xani +/-Takidi 

+/-Kwaikwaye +/-Bayayyeniya +Gindin Waka. 

73 Kamar yadda aka bayyana a wannan nazari, Alhaji Abdu Karen 
Gusau yana amfani ne, bisa yawanci, da halaye tsarin (5) na tsarin 
rerawa a kungiyarsa da suka haxa da wato + kungiya + jagora 
(+Kulli) + Y/Amshi (+ Ciko + Gindin Waka) (Gusau, 20088, sh. 453). 
74 Tsarin xiya wuri ne inda ake rarrabe ma'ana a zubin xa a waka ta 
yadda za a iya tantance yawan kananan sakonnin da makaxi ya 
shirya a xa bayan xa. 


(+Gindin Waka), a wajen tsarin na kulla diya a waka 
kuma ya dauki hanya ce ta kadaita”?. 

Gusau (2003. Sh. 34) ya nuna da a wakar baka 
yakar Kunshi karamin sako75 daya ko fiye da haka. Ta 
haka ne ake kulla da mai sauki ko da mai tsauri ko mai 
harshen damo. Sannan a kan fitar da tsarin da ne ta 
matakai guda biyu (2), akwai matakin ma'ana da 
matakin Kididdiga. 

Ta fuskar ma'ana, da mai sauki, yana kunsar 
karamin sako daya ne wato Hawai da Sauka kawai. Ta 
hanyar kididdiga kuwa, a da mai sauki ya fi daukar 
sadaru biyu ne wato [Al] da (A21. 

Shi kuma da mai tsauri, shi ne wanda yake 
kunshe da kananan sakonni biyu ko fiye da haka ta 
fuskar ma'ana wato Hawa da Sauka da Saukar Sauka 
da Ajewa. Haka kuma ta hanyar kididdiga za aiya zuba 
masana layuka uku ko hudu ko fiye da za su Kunshi 
rukunonin sakonni kuma wadanda za a iya 
kididdigewa, misali ta Al, A2, B1, B2, D! da D? (Gusau, 
2003, sh. 37-38). 

Misalan tsarin da mai sauki ta fuskar ma'ana da 
kididdiga daga wasu diya na wakokin Audu Karen 
Gusau su ne: 


Ma'ana Kididdiga 
Hawa A1 : Yawo take da turmi na sussuka. 


75 Kaxaita hanya ce wadda ake kulla karamin sako a xa ta furucin + 
Jagora + kulli - kari kuma ma'ana tana fita ne daga furucin jagora 
kawai. Jagora shi ne zai yi hawa, ya yi sauka, har ma yakan yi ajewa 
da saukar sauka (Gusau, 2003, sh. 33-34 da kuma sh. 36-37). 

76 Wato karamar ma'ana. 


Ciko 


D2 


Akwai Kuma: 


Ma'ana Gididdiga 


Hawa 
Hawa 
Ciko 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


(Karen Gusau, Wakar 'Tsohuwa Mairuwa) 


: Wanda ya raina iyayenshi, 
: To ba shi da tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cin hanci. 
(Karen Gusau, ‘Wakar ‘Yaki da Rashin Da'a) 


Ga kuma misalai na diya masu tsauri kamar haka: 


Ma'ana Gididdiga 


Hawa 


Sauka 
Hawa 


Hawa 
Sauka 
Ciko 


Al 
A2 
A3 
B1 
B2 
B3 
C1 
C2 
D1 


: Mutumin Bichi in dai yai shuka, 

: Ya shuka gyada har yai dawa, 

: Ga maiwa nan ma ya shuka, 

: Yai firi, yai sassarya, 

: In zai kai shi gida, 

: In an yanke an tara, 

: Rad da duk zai yi sussuka, 

: Ya nemi Mairuwa ruwa indal maudi, 
: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


(Karen Gusau, ‘Wakar ‘Yaki Tsohuwa mai Ruwa) 


A wani misali kuma yana cewa: 


Ma'ana Gididdiga 


Hawa A1 
Sauka A2 
Saukar Sauka A3 
Ciko D! 


: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cin hanci, 

: Manyanmu da yaranmu, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cin hanci. 


(Karen Gusau, Wakar ‘Yaki da Rashin da'a”) 


2.6Sadarwa a Wakokin Abdu 


Bisa aladar makada da wakokin baka na 
Hausawa, Abdu Karen Gusau yana sadar da wakokinsa 
ta rera wa jama’a a wuraren hidimominsu dangane da 
yanayi da lokuta mabambanta Muhimman halaye da 
Abdu Karen Gusau ya yi ta sadar da wakokinsa sun 
hada da: 


2.6.1 Gidajen Alumma 

Gidajen alumma a nan sun kunshi gidajen 
sarakuna da na attajirai da manyan ma'aikata da na 
shugabannin gwamnatoci da na malamai da gidajen 
sauran daidaikun jama'a. 

Alummar Hausawa da aka ambata a baya 
kadan, sun sha gayyatar Abdu Karen Gusau zuwa 
gidajensu domin ya rera musu wakoki. Shi ma kansa 
Karen Gusau yakan kai yawon kida”” izuwa ire-iren 
wadannan gidaje inda yakan barje guminsa, ya rera 
wakoki bisa muradinsa da muradun jama'ar gidan da 
ya kai wa kida da waka. 


2.6.2 Wuraren Bukukuwa da Tarukan Jama'a 


77 Abdu yakan kai irin wannan yawo na kixa zuwa waxannan gidaje 
tun ma ba alokuta na gudanar da wasu bukukuwa ba. Irin wannan 
yawon kixa ne ake kaiwa da hantsi bayan an gama karin kumallo ko 
da yamma ko bayan cin abincin dare. 


Abdu Karen Gusau ya rera wakoki a wurare 
daban-daban da suka kunshi wuraren gudanar da 
bukukuwa kamar a lokacin bikin suna ko bikin aure ko 
bikin kalankuwa ko na sarauta ko na masu sana'o'i ko 
na nunin amfanin gona ko bikin taya murna da 
makamantansu. 

Har wa yau kuma ya rera wakokinsa a gidajen 
radiyo da gidajen talabijin da lokutan tarukan siyasa 
da taruka na kulob-kulob da taruka na kungiyoyin 
jama'a na gama-kai da taruka na nuna albarkatun gona 
da taruka na nuna aladu da fasahohin alummun 
Nijeriya da taruka na kungiyoyin bunkasa Hausa na 
dalibai ajama'o'i da kwalejojin ilimi da sauran manyan 
makarantu da makarantun sakandare, kanana da 
manya da sauransu”?. 

2.6.3 Yanayi da Lokacin Sakarwa 

Abdu Karen Gusau ya sadar da wakokinsa ga 
mutane a mabambantan yanayi kamar yanayi na kaka, 
musamman a lokacin da amfanin gona yake shigowa 
gida da na sanyi ko na dari, da na bazara, da kuma na 
damina”??, 

Haka kuma Abdu Karen Gusau ya yi wakoki da 
ya sadar da su da safiya ko da hantsi ko da rana ko da 
yammaci ko da daddare, kuma yakan yi la'akari da 
ainihin lokacin da yake kullawa da rera waka, 


78 Idan aka saurari wakoki na Abdu Karen Gusau za aci karo da ire- 
iren waxannan wakoki da ya aiwatar da su a wuraren nan da aka 
faxa a baya. 

7? Wani abin lura a nan shi ne, wasu daga cikin xiya na matanonin 
wakokin Karen Gusau sukan ayyana yanayi ko lokacin da aka yi su. 


musamman wajen ambaton kalmomi wadanda sukan 
dace da lokutan. 


2.7 Rumbum Wakokin Karen Gusau 

Tun a lokacin rayuwa ta rerawa da sadar da 
wakokin Abdu Karen Gusau akwai nau'o'i daban- 
daban na yi wa matanoni na wakokin baka na Hausa 
hidima da adani. Daga cikin hanyoyin da aka yi amfani 
da su wajen yi wa wakokin Karen Gusau rumbu akwai: 

- Nadar su a cikin kaset-kaset wadanda ake sawa a 
tef rikoda a dinga saurarawa, ko a bar su a cikin kaset 
ana ajiyewa. A nan kaset ya zama rumbu na adana 
wakokin Karen Gusau: 

- Bayan da aka sami robar89 CD-CD sai kuma aka 
dinga juya su daga cikin kaset, ana mayar da su a cikin 
CD: 

- Sai kuma na'ura ta memore81 wadda akan zuba 
mata wakokin Karen Gusau, a dinga saurarensu ta 
hanyar kwamfuta ko wayoyi ko wasun wadannan 
nawu'rori; 

- Ahalin yanzu, akwai wasu wakoki na Abdu Karen 
Gusau da aka sassanya su a cikin intanet ko ta USB da 
sauransu; 


80 Wato mazubin roba. 

81 Memory, kalmar Ingilishi ce wadda take nufi da dawo da tunani ko 
abu mai iya tuno da abu (Awde, 1996, sh. 305), ko kuma hadda ta 
mutum ko na'ura mai rike abu (Muhammad (ed), 1990, 32) ko 
kamar yadda Littafin Sababbin Kalmomi (ed: Yalwa, L.D. da Bichi, 
A.Y; 2013, sh. 24) tarjama ta da Rumbun Bayani, kila kuma ko kira ta 
Rumbun Furuci (na waka ko na zube ko na wasa). 


- Manazarta da kuma daliban ilimi sukan jujjuya 
wakoki na Abdu Karen Gusau a takarda su dinga dora 
su a nazari da tarke na harshe da adabi; 

- Wasu mutane kuma sun yi kokarin haddace wasu 
wakokin Abdu Karen Gusau wadanda suke maimaita 
rerawa bisa sha'awa tasu a matsayin dani na sha'awa 
ko na rauji (Gusau, 2014, sh. 6): 

- Magajin Abdu, Yusif Abdu Karen Gusau yakan yi 
dani na magada inda yake maimaita rera wasu wakoki 
na mahaifinsa, Abdu Karen Gusau. 

Domin haka, yawancin wakokin Alhaji Abdu 
Karen Gusau suna araye bisa nau'o'in rumbuna da aka 
sama musu da suka hada da kaset da CD da Memore da 
Kwamfuta da waya da intanet da takardun Ilimi da 
Haddaccewa da kuma dani da sauransu. 

A wannan babi an yi bayani ne game da wasu 
sigogi na wakokin Abdu Karen Gusau inda aka yi 
nazarin yanayin aiwatarwa da Kkullawa da rauji na 
wakokin Karen Gusau. Daga nan kuma aka yi magana 
ta fuskar tsarin rerawa da tsarin da na wakokin Abdu 
Karen Gusau. An kuma hattama bayanai na wannan 
babi ta kawo yanayi da halayen da Abdu Karen Gusau 
yake amfani da su ya sadar da wakokinsa ga jamaa. 
Har wa yau kuma an fadi wasu hanyoyi ko rumbuna 
wadanda ake ajiye wakokin Abdu Karen Gusau a 
cikinsu. 


BABI NA UKU 
WASU WAKOKIN ABDU KAREN 
GUSAU A ZUBE 


Makadi : 
Wakar 
3.1G/Waka: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Harshen Hausa 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Yan Nijeriya sai Hausa, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Yanzu haka jami'o'in kasar nan, 


: Su suka sa ake yin taron, 


: Yan Nijeriya sai Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, 


: Domin tamu ce ko kun Ki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, 


: Don mu tamu ce in sun Ki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mu mu rike shi harshen Hausa, 


: Domin namu ne su sunki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, 


: Domin tamu ce ‘yan Hausa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 


Abin da ya sa muka ce dai, 


: Yan Nijeriya mu rike Hausa, 
: Domin kashi biyu bisa ukun Nijeriya, 


: Dukkan sun fi yawa 'yan Hausa, 


: Domin Hausawa da biyayya, 


: Anan kasar nan Nijeriyarmu, 


: Ba karya ba ne kuma kun san, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ni na san Hausa ce babban Yaren, 


: Nan Nijeriya sai Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har da Sakkwatawa su ma, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A'a har Katsinawan Dikko, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har da Daura tamu, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mun ce har mutanen Zazzau, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Gwarawan da ke Zazzau duka, 


: Sun koma suna jin Hausa, 


Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Hausa tai fintinkau! 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Gwarawan da suke Zazzau duka, 


: Kowa yau ya san Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har sunai mana wani kirari, 


: Wai su ce mana mu ko Kanawa, 


: Wai har karamin mu sana'a yake, 


: Yo waye zai Ki neman kuddi? 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Je ku duba masu kamun cuta, 


: Duk su sun fito ba huloli, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, d3 
Yan Nijeriya sai Hausa. d3 


Muna ta kidi mutanen Hausa, 


: Amma ga shi Kano aka taru, 


: Ban ga ba “yan Daurawan Bawo, 
: Sun ka bace don ni ban so ba, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Zage-Zagi ku yi tadi, 
: Kadda ku raina iyayen daki, 
: Ku ke martaba su da farko, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya don Annabi, 
: Yan Nijeriya mu yi Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A'a ban ga Daurawa ba, 
: Ban ga Zage-Zagi sun zo ba, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Bara dai in rawa, in juya, 
: Im murna cikin 'yan'uwana, 
: Kowanne yana kallo na, 
: In da Zage-Zagi sai na sha, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya sai Hausa d3 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ai ban ga Zagazagin sun zo ba, d2 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ko sun zo suna can baya, 


'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A bari ga dawa, gero, ya zan tsaya, 
: Cin doya, ta kumbura ni, na dawo kato, 
: In zo ban iya yin barci, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ko ko na zam mata suna kyama ta, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kai,! 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A. Mu'azu Sani na gode ma, 
: Ba domin kida nau yai ba, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: “Yan Nijeriya, 
: Kakannin “yan Nijeriya “yan Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A'a ka san Afrika a ko'ina, 
: Kasa kasarmu a Afrika, 
: Ko a ina ana jin Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Au Kanonmu ba Daurawa? 
: Wai in sun zo su su zauna, 
: Kar su ce muna korar su, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Y/Amshi : 


Jagora: 


: Ba mun ce muna kora ba, 

: In kun zo ku zauna zama dai, 
: Na san tarbiya ne kun zo, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ah mun san tarbiya sai kunzo, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Na san tarbiyar Daurawa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Na san kyan halin Daurawa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


‘Yan Nljeriya yan Hausa, 2 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mutan Kano ‘yan birni, 

: Da babba da yaro, 

: Kowanne yana son Hausa, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Na bunkasa harshen Hausa, 
: Na Nijeriyar nan tamu, 

: Ba a yi kamar Kanawa ba, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Su ka shirya shiri a duk shekara daya, 
: Sai an tsara Makon Hausa, 
“Yan Nijeriya su ji dadi, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya ku yi Hausa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Yara duniya labarai, 


: Na abin ciki labari, 


: Ai abin da dama ta jure, 


: Ai hagun ba ta jure ba, 


: Yan Nijeriya mu yi Hausa. 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kadda wasu su zo daga baya, 


: Su z0 su rike harshenmu, 


: Su samu muna boyewa, 


: Kadda mu boye kanmu da kanmu, 


: Zai kyawu mu dawo fili, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Y/Amshi 


Jagora 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ko yaushe aka z0 aka same mu, 
: Sai a tad da mu daga fili, 

: Kadda mu zan muna nokewa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A'a dan gida ba bako ba, 

: Bayya aje kaya zaure, 

: Ga mu cikin gidajen Hausa, 
: Yan Nijeriya sai Hausa. 


: A ‘yan Nijeriya sai Hausa, 2 


'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kai na ga Zage-Zagi kun ta ka, 
: Wannan taku ta kai duba, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Wannan yai rawa nai duba, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya sai Hausa, d2 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Hadawa su ke da waka, 
: Da rawa muna yin Hausa, 
: Ko da cikin Ilimin Zamani, 
: Yan Hausa muma muna nan, 
: Ba bari ba muka yi gabadai, 
: Sannan ilimi mai tsari, 
: Sai mu yawaita ilimin mu, 
: Wata rana idan muka zauna, 
: Sai ka ga mun hada turanci, 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kai Hausawa suna yin wayo, 
: Ka ga sun kama Englishi, 
: Sun rike ya zauna daidai, 
: Ga shi kwa bassu yarwa Hausa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ga shi kwa bas su yarwa Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ah 'yan Nijeriya sai Hausa, d2 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Manya manya in ji karana, 
: Ai mai shan wuta sai karfe, 
: Kuma ai azama sai doki, 
: Ai jure fari sai tofa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: A na ga Zage-Zagi na Zariya, 
: A garin nan Kanonmu ta Dabo, 
: Cikin bikinmu akwai Turawa, 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Daurawan Kano sun buya, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Bari mui wasan katsinawa, 
: To Kai! 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ai muna kunyar ku, kuna kunyar mu, 
: Ya ba kwa zuwa Daurawa, d2 


'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: Ashe dai za ku zo katsinawa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Katsinawa iyalan Dikko, d2 
: Ai su ma duka Hausawa ne, 
: Kunya gare ku, tsoro babu, 
: Idan dai an kira sai kunzo, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya sai Hausa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Oh yau kunga kanonmu ba Daurawa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kanawa abin tsoro ne, 
: Na ga zage zagin sun noke, 
: Daurawa kuma duk sun noke, 
: Yanzu nan katsinawa ke kunya, 
: Ya zuwa gidanmu kanawa, 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ai dama abin wasa ne, 


: Ga shi muna rawar Katsinawa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Mu dai mun rike sai Hausa, d2 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ah manya manya ba yara ba, 


: Jure fari sai tofa, 


: Sha wuyan wuta sai karfe, 


: Bari in maganar manyan man, 


: Kanawa su ne manya, 
: A duk Nijeriya kaf kwata, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Bai taba zuwa kallo ba, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A kanawa su ne manya, 


: Masu gida mutanen Hausawa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Manya manya in ji kanana, 


: Duniya kaf ai labari, 


: Abin ciki ma labari ne, 


: Mai jure fari sai tofa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, d3 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ni ba sarauta nai ba, 


: Ni dai maroki ne ni, 


: Duk dai mawaki ne ni, 


: Yazan san yawan yabi kaina, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ato in ina yarona, 


: Barain taje suma yayi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Tunda dai ina yarona, 


: Barain taje suma yayi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jure fari sai tofa, 


: Ai mai shan wuta sai karfe, 


: Kuma daza ai azama sai doki, 


: Wajen sakkwatawa daman, 


: Gun yan iyalan dikko, 


: Kuna cewa ku anne tushen, 


: Hausar Kasar duniyar nan, 


: To ya ba kwa fitowa fili, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa d4 
“Yan Nijeriya sai Hausa. d4 


A Kano mu ke yin Hausa, 


: Hausar tamu ta fi ta kowa, 


'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 'Yan Nigeriya sai Hausa, d2 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: Lalli na taba zancen Hausa, d2 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: Suma sakkwatawan Shehu, 
: Na yarda ni kun burge, 
: Domin batun Hausawa, 
: Na ai kune tushe, 
: Hausa kasarmu Nijeriyar nan, 
: Ba ko ina ba ke daidai mu, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 
Jagora: To amma akwai wani sashe, 
: Abdu yana da jawabi, 
: Sakkwatawa ga tadin su, 
: Harshen Hausa dai magana ce, 
: Kowacce ta kan zo daidai, 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kai Kanawa na burgeni, 
: Ko wacce Hausa, 
: Tana son transilation, 
: Bari in maka tadi, 
: In Sakkwatawa suna yin tadi, 
: Sai ka tarar Kanawa, 
: Na fassara shi data su, 
: Hausar ta game tai daidai, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Muna nan dai a wasan Hausa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jaskwatawa mutanen Jos, 


: Sun ban riga sun ban riga, 


: Kuma har su ka bari gilashi, 


: Wani gal in sa aidona, 


: Don in rika karatu na daidai. 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Don in rika karatu na daidai, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


A gaishe ku mutanen birni, 


: Na birnin kuma ba daya ma jal ba, 


: Nan birni hudu ne ke zaune, 
: In dai kungiyar Hausa ne, 


: Bari daiin zaga Zage-Zagi, 


: Ka ga Zage-Zagi na nan gun, 


: Kana akwai Sakkwatawa, 
: Kana akwai Katsinawa, 


: Na mance biyar ma zan ce, 


: Daurawan Kano ma sun zo, 


Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.2 G/Waka : 


“Yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Gaishe ku shugabannin Hausa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Sana'a 
Mu kama sana'a 'yan Nijeriya, 


: Taman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Mu bar yawon banza atiti, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Zamanin nan wanda muke ciki, 


: Babu banza sai mara yin sana'a, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a yan Nijeriya, 


: Ya fi zaman banza a titi, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: Sai ka ga karti na yawo a titi, 
: Wasu ba asali, ba tattali ba, 
: Wasu sai ihu, da ludo da karta, 
'Y/Amshi : Mu kama sana'a yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: Yanzu ka duba, ga 'yan kasuwa nan, 
: Wadannan masu saye, su saida, 
: Saisu saya su sayar su ci riba, 
: Mu kama sana'a yafi kyawu, 
: A bar yawon banza a titi, 
'Y/Amshi : Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ba ne, 

'Y/Amshi : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 
: Mu bar yawon banza atiti, 
Y/Amshi : Mu kama sana'a ‘yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: Yanzu ka gane nima Abdu yaro, 
: Ga makadana na kada min, 
: Ga 'yan amshi na ta amshi, 
: Mu kama sana'ar ya fi kyawu, 


: Mu bar yawon banza a titi, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mutanen mu masu noman rani, 


: Albasa tumatur da tattasai, 
: Duk kaya na miya su shuka, 


: In sun samu su taimakawa, 


: Kasarmu Nijeriya gaba daya, 


: Mu kama sana'ar ya fi kyawu, 
: Mu bar ihu, da ludo da karta, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: A bar yawon banza a titi, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Ka ga mai saye yana saidawa, 


: Kasar waje zai tafi dam-dam, 
: Ya sayo kayansa ya dauke, 


: Ya taho Nijeriyarmu nan, 


: In ya kawo har ya sai da, 
: Idan ya saida ya ci riba, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


A! kama sana'a dan Nijeriya, 


: Ka bar yawon banza atiti, 


'Y/Amshi: 


Mu kama sana'a 'yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Malam idan ka ga mai hankali, 


: Wannan ba ya yin sana'a, 
: Mutum ne ko mai hankali, 


: Wata rana sai a kira shi mahaukaci ne, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Mu bar yawon banza atiti, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Kai yankan farce ma na arna, 


: Mai yi wannan na taimakonsa, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Kunga matan aure na sana'a, 


: Mazajen birni na sana'a, 


: Mazajen kauye na sana'a, 
: Ko wanne ya rike sana'a, 


: Wata rana ya tserewa talauci, 


Y/Amshi : 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: Zaman banza ba namu ne ba. 


Jagora: 


Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 


: A bar yawon banza a titi, 
'Y/Amshi : Mu kama sana'a “yan Nijeriya, 
: Zaman banza ba namu ba ne. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Makon Hausa 
3.3 G/Waka : Duniya tai min dadi, 


: Yau mu na Makon Hausa. 


Jagora: Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa, 

'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: In bamu tunawa kullum, d2 

: Ana makon Hausa, 

: Sai kaga duk mun munje, 

: Bai kamata ba mu manta, 

: Abin mu namu na kammu, 

: Shi muke so yai shuhurin, 

'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Ko ilimi dakkan nema, 
: Kar kace sai Turanci, 
: Kar kace sai Larabci, 
: Ka rike namu na Hausa, 
: Kar ya zam mun yada shi, 
: Kar mu koma can baya, 
Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


A, ah muna makon Hausa, 


: Kowannenku yana kallo, 


'Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Muna makon Hausa, 


: Nijeriya muji dadi, 


'Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Nan kasar Nijeriyarmu, d2 


: Kashi biyu bisa uku, 


: Mutane ne na Hausa, 


: Idan anzo sai yi, 


: Da fullani Yarabawa, 


: Ko wanne ka taba, 


: Shi kaji zai gane Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Ina baku jawabi, 


: Kaji harshe mai dadi, 


: Kaji magana lallausa, 
: Wacce kowa ke dauka, 


: A cikin harshe sauki, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Ba wuya ganewa tai, d2 
: Ka gane shi a zaune, 
: Yaraba in sun zo, 
: Fullanin mu na daji, 
: Suna zuwa tattale, 
: Ka ga sun tallan nono, 
: Kwana kadan su yi Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Kamata yai mu daure, 
: Mu rike Harshen Hausa, 
Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: A!!! tun zamanin, 
: Turawa ba su zoba, 
: Muna da sana'u, 
: Kuma muna yin ilimi, 
: A cikin harshen Hausa, 
Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Kafin zuwan Turawa, 
: in kun tuna, kafin zuwan Turawa, 
: Nan kasarmu nan ai muna da sana'u, 
: Kuma muna da sarautu, 
: Kuma muna yin ilimi, 
: A cikin harshen Hausa, 


“Y/Amslhi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Duniya tai min dadi, 


: Ni ina tattalin Hausa, 


'Y/Amshi: 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Hausa dai tamu ta kanmu, 


: Ko biyarwa ne mun so, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Jami'a kun muni tsari, 


: Wanga tsari yai daidai, 


: Tunda dai kowacce shekara, 


: Idan dai ta zago a kira makon Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Ni na ce kowacce shekara, 


: Ake makon Hausa, 


: Zan ji dadi zanzo, 


: In ganku nima in ji dadi, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa, 


“Y/Amslhi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Shiri na makon Hausa, 


: An yi shi, 


: Domin in ganta harshen Hausa, 
: Kar mu barshi ya lalace, 


: Mu rike shi ne daidai, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Kar mu barshi ya lalace, 


: Mu rike shi ne daidai, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Ah duniya taimin dadi, 


: Kunga gani cikin Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Hausawa a kasar Nijeriya, 


: Gara mu falka, 


: Mu rike harshen Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


A muna makon Hausa, 


: Duk mutane na kallo, 


'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Kar mu mance da batune, 
: Wannan wadda muke yi, 
: Ko dana ce bature, 
: Duk yana halshen Hausa, 
: Tunda Sokoto ma Hausa ne, 
: Dama wasa muka yi, 
: Zazzagawa ka hade du, 
: A bokan wasanni, 
: Zage-zagi Hausa suke yi, 
: A kasar nan ba shakka, 
: Haka nan dukka muka dauka, 
: Daurawa Hausawa, 
: Katsinawa Hausawa, 
: Leka can Chadi, 
: Nijeriya kashi biyu na uku, 
: Sukka soharshe na aro, 
Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Duk cikin yaren nan Nijeriya, 
: Wagga kasarmu, 
: Hausa ai shi ne babba, 
: Ko da kati aka sanya, 
: Hausa ne yai rinjayen, 
: Jama'a harshen Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Kada dai muna shirin mu, 


: Ya rusa shi daga baya, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Kada dai muna shirin mu, 


: Ya ruguje daga baya, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Ah duniya taimin dadi, 


: Don ana makon Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Maganar makon Hausa, 


: Nan jami'a ta shirya, 
: Kowacce duk shekara, 


: Za tayi makon Hausa, 


: Nima nakan zo inyo, 
: Farin ciki naji dadi, 


: A cikin makon Hausa, 


“Y/Amslhi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Ah duniya taimin dadi, 


: In ana makonnin Hausa, 


'Y/Amshi: 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Duniya ta min dadi, 


: Ana makon Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


To!! 
Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Arzuki sai da dagawa, 


: Birni na zauna, 
: Bani son in yi kasala, 


: Tun da dai yaro ne ni, 


'Y/Amshi: 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


Bari in muku labari, 


: Na fitoin huce haushi, 
: Ga fa “yan amshi na nan, 


'Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: 


In rawa ta in tsalle, 


: Yan uwana na kallo, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Gashi yan uwana na kallo, 
: Masu son harshen Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Godiya ce na yi nima, 
: Yau ina makon Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya mu yi taro, 
: Muyi himma kuji, 
: Inda kar a ture mana Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Wataran ba wataran ba, 
: Mu rike harshen Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 
Jagora: Kada kowammu ya mance, 
: Maganar mulkin Hausa, 
'Y/Amshi : Duniya tai min dadi, 
: Yau muna makon Hausa. 


Jagora: Ah maganar makon Hausa, 


: Nijeriya muji dadi, 


Y/Amshi : 


Duniya tai min dadi, 


: Yau muna makon Hausa! 


Makadi 
Wakar: 
3.4: G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Abdu Karan Gusau 
: Mai da hankali dan Ibrahim 


Zuljalalu ka taimaki bawa, 
Mai da hankali dan Ibrahim. 


A ana shirin makon Hausa, 


: Amma mutane wadanda suke, 


: Zaune nan wurin, mun yi murna, 


: Na kuma ina dada murna, 


: Saboda makon Hausa. 


: Ko da yake makon Hausa ne, 


: Mu ko ga Turanci, 
: Ku dan yafe ni kar ku ce, 


: Na yi maku haushi, 


: The man who like you, 
: Can gibe you something, 


: Just like who did not like you, 
: Can not gibe you something, 


: Life should be gotting end, 


: I am stayed with you in this occasion, 


: We are together with, you are resting, 


: Some of you are sitting down, 


: And some of you, 


: Are standing and listing at us, 


: We are singin and dancing, 


: And together with my colikues, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 


Duniya ga ki, 


: Dan adam mai da ke duniya, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 


A'anaso in tsaya, bari mai turi ta ture ni, 


: Ban raina ba, manya duk ban raina ba, 


: Mai cuta in dai kai kanka, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 
Yaro Alhaji Buhari, 


: Yaro taho, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 


Eh thank you Usmanu a duk kano, 


: Ai good ‘yan Hausa ga ka ka ka, 
: Aman diseal kake sai dai hanya, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 


Na gode kyautar Muhammadu Sani sai Allah, 
Mai da hankali dan Ibrahim. 


Su Malam Sule ne, 


: Ja hade madanna sitiyari, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Mai da hankali dan Ibrahim. 
Lam bery good lucky for see you, 
| will gibe loyal to you, 


:Isaw your face, 
: WIII be bery happy with the occasion, 
'Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Aku Jookoo, aku walle, 
Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Yarrabawa sun ce ba mu gane Hausar su, 
: To su kwa sai su gane Hausar mu, 
: Domin sabo da sassauka ce, 
: Don haka bamu yadda Hausa mun ka rike, 
: Ko wacce shekara sai mun tuno ta, 
: Da ni ce aku Jokko, aku walle, 
: In akwai bayarabe zai gane, 
: Na ce Barka da zama, 
: Sannu da hutawa, 
: Allah kare mu dan mui yo waka, 
'Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Allah bai hanaka sai randa ka horan, 
'Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Ali canjin sule ne, 
: Ja hade madanna sitiyari, 
'Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Anan mai rawa, 
: Abdu karan gusau ne, 
: Ja hade madanna sitiyari 
'Y/Amshi : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: To, ko aku walle? (mu huta?) 
'Y/Amshi : Da bakin yarabawa. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Dan Ibrahim (Abdu Karan 
Gusau) 
3.4> G/Waka : Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Allah mai sama, 
: Mai kasan bakwai taimaki bawa, 
'Y/Amshi : Bawa, 
: Mai da hankali dan Ibrahim 
Jagora: Boyi na gode, 
: Yanda ka yi Abdun ya gode, 
Y/Amshi : Ya gode, 
: Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: Ah karen Gusau na ce Boyi, 
: Ni Abdu Karen Gusau, 
: Ba zan raina mai ba, 
'Y/Amshi : Mai ba, 
: Mai da hankali dan Ibrahim 


Jagora: Aku Joko, aku wale, 
Y/Amshi : Da bakin yarabawa. 
Jagora: Ko aku walle, 
Y/Amshi : Walle, da bakin yarabawa. 


Jagora: Eh, Malam Amadu, 
: Bari gori kwana gasa in ji, 
'Y/Amshi : In ji, 
: Mai dahankali dan Ibrahim. 


Jagora: Manya-manya in ji kanana, 
: Jure fari sai tofa, 
: Ai azama sai doki, 
: Ibrahim kasan mai shan wuya, 
: Wuta sai karfe, 
'Y/Amshi : Karfe, 
: Mai da hankali dan Ibrahi. 


Jagora: Eh Malam Amadu, 
: Barebari kwana gasa in ji, 
'Y/Amshi : In ji, 
: Mai da hankali dan Ibrahim 


Jagora: Manya ba yara ba, 
: In da Abdun kaninge yana nan, 
: Da na yi kallon tuki, 
: In ga ya sa giya, ya taka kuloci, 
'Y/Amshi : Kulo ci, 
: Mai da hankali dan Ibrahium. 


Jagora: Ya ragargaji taya, 
: Sa gada rafka salati, 
: A kore ka ka tsere, 
: In ka kore su ka kama, 
: Dan haka mai danno su, kai sai hanya, 


'Y/Amshi: 


Sai hanya, 


: Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Allah bai yi baka sai randa ka koma, 
Ka koma, 


: Mai da hankali dan Ibrahim 


Jagora: 


Eh Malam Suleman, 


: Ja hade madanna siti yari, 


Y/Amshi : 


Sitiyari, 


: Mai da hankali dan ibrahim. 


Jagora: 


Manya ba Yara ba, 


: Kai jure fari sai dai tofa, 


: Mai shan wuta sai karfe, 
: In ji Abdu Nabinta, 
: Mai kidin ga da waka, 


Y/Amshi : 


Da waka, 


: Mai da hankali dan Ibrahim. 


Jagora: 
'Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Inna Dela Fagwalwawa 

Inna Dela Fagwalawa, 
Fagwalawa, 2 

Inna Dela Fagwalawa, 2 

Bauna saniyar sake, Delun Joda 
Delun Joda, 


: Mai da hankali dan Ibrahim. 


Makadi 
Wakar 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Hajiya Magajiya 


3.5 G/Waka: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Magajiya. 


Malama Hajiya Magajiya, 
Malama Hajiya Magajiya. 


Mata a gidan likita Bala, 
Malama Hajiya Magajiya. 
Yayar Sarki gami da Adamu, 
Malama Hajiya Magajiya. 


Sannu Alhajiya, 


: Hajiya matar likita, likita Bala, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Malama Hajiya Magajiya. 


Ai ni na gode kwarai da kyau, 


: Ba domin wakar kidan mu ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Magajiya. 


Sannu ta Adamu babban yaya, 


: Galwanga Allah ya taimaka, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Magajiya. 


Ya nunan hairan cikin gari, 


: Ta nunan hairan a can waje, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Magajiya. 


Yaro ba ya daukan yaro, 


: Sai dai rungumanni mu fadi, 
: A sannu Alhajiya magajiya, 


Y/Amshi : 


Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Gagara gasa a gaishe ki dai, 
: Abin data ma daidai tai mana, 
: Adamu ya nuna mana kauna, 
: Indai mun maganar Alhajiya, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Yayar Sarki, da Adamu, 
: Kana yayar Ibrahim, 
: Sai Isuhun duji, 
: Ba fa ni na fada ba don gama, 
: Tilas in fada ga ma su nai, 
: A yarda suke min kwarai, 
: Nita ban ta dada mani, 
: Malama Alhaji ya, 
: Magajiya matar likita, 
: Matar likita Bala ce, 
: Ta ban nau, in ta bani, 
: Ta bawa marokan ba bu fargaba, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ban raina ba Allah taimaka, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ai yaro bai ja da Baba ba, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Dan Malam mai kalanda, 
: A Fagge Kano yake zama, 
: Sai magana tai na yi ma in ma, 


'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Dan Malam mai kalanda, 
: Wakar da rawar muna yabo, 
:Amma ba domin kidan mu ba, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Nuna mana alherin cikin gari, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Na gode yayar su Adamu, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 

Jagora: Mata a gidan likita Bala. d2 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. d2 


Jagora: Na tuna Alhajiya Bintoto, 
: Likitar mahaukata, Alhajiya Bintoto, 
: Ita ce likitar mahaukata, 
: Ba ta ba kowa magani 
: Sai dai masu tabin hankali, 
Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ban raina ba abin da tai yimin, 
: Alhajiya Bintoto gaisuwa, 
: Alhajiya Bintoto tai fari, 
: Kana kuma tai farin hali, 
: Haka take likitar mahaukata. 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Sannu Alhaji ya Bintoto, 
: Ita kuma ce likitar mahaukata, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Sannu dai yayar su Adamu, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ai yaro ba yaja da manya dai, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Gagara gasar mata ki ke, 
: Sannu Alhajiya magajiya, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Gama domin ta yi kokari, 
: Ta cashe ranar ana biki, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ta baka, ta kara ma tana dadi, 
: Sai dai Alhajiya Magajiya, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ban raina ba yanda taiyi man, d2 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Domin yaro bai ja da manya ba, 
: Cewar mai waka Karen Gusau, 


'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: A gaishe ki dai abin da ki kai man, 


: Abdu, tare da yarana amsa, 
: Allah yai mana gafara gaba daya, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Malama Hajiya a gaida ke, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Ban raina ba abin da tai yi min, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Jagora: Wani jure fari sai tofa, 
: Kana wuyan wuta sai karfe, 
: Yara aia gama sai soja, 
: Ko da yake dai kan zamani ne, 
'Y/Amshi : Malama Hajiya Magajiya. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Sa'idu Soja 
3.6 G/Waka : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Malam Sa'idu Soja, d2 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. d2 


Jagora: Ta shi mu koma yaki, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Ko gobe a tai gun daji, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Malam Sa'idu wudil, 
: Shi ya iya aikin yaki, 
: Ko a ina ya harba, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Mai bindiga tai libarbar, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Masu igwa da libarbar, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 
Jagora: Idan ya koma yaki, 
: Sai ka ji an sa harbi, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 
Jagora: Giggigigigigi kyuu, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Sai ya bude bindiga yai harbi, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Idan aka harbo bom, 
: Sai ya bi a kasa yai kwance, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Kai mayaka sun harbo bom, 
: Ya bi kasa ya lafe, d2 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Sai rigiji jijiji bum! 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Kiki kiki ki-ki, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Kaji ana yin harbi, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Malam Sa'idu to ya da ge, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: A ai maganar sojojin Nijeriya sun dage, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Ko gobe a koma daji, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Ko yanzu a koma daji, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 
Jagora: Ya dau uniform ya sanya, 
: Ya yi adansa na ya ki, 
: Ga bindiga ya dauka, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Malam Sa'idun soji, 
: Gobe mu koma yaki, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Raggo ba ya zuwa gun yaki, d2 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Dudum du dum du dum, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Kaji can sama an harbo bom, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Yaron yabi kasa ya lafe, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Daga-daga-digi-digi di gui kyu, d2 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Kaji bindiga ta motsa, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 

Jagora: Mai martaba Uban dakina, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Malam Sa'idu mai yin harbi, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: In tasa bindigar ta tashi, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Ya wuce a ba shi libar bar, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: Wata sai kaji kat ta kare, d2 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Jagora: A gaida kai Sa'idu, 
'Y/Amshi : Malam Sa'idu Soja. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Sani Shegiyar Kafa, Min jibir 
3.7 G/Waka : Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafe ni, daukar ni kafa kar ki gaza 
ni. 


Jagora: Shegiyar kafa, ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gazani, 

'Y/Amshi : Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: Likita Garban Kantama uban dakina, 
: A gaida kai domin kauna, 
'Y/Amshi : Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafeni, daukanni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: Bani raina ma, ba dan da kida ko waka ba, 
: A Idi Abdu yaro bai ya raina wa, 


'Y/Amshi: 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: 


Maganar Zakin birni, ba ni raina wa idi lele, 


: Kantama ya kyautamin mai amana dan lele, 


'Y/Amshi: 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: 


A a gaishe ka a gaishe mu, ban raina ma ba, 


: Eng. Dan Kaka, uban dakin, 
: Abdu Yaro ya saba kyauta. 


Y/Amshi : 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: 


Shegiyar kafa ke ki ka saba da gulando, 


: Ki tallafe ni daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Y/Amshi : 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: 


A tara ran gaisheka, lahiya dan madaki, 


: Mal. Gambo, Gambo dan madaki, irin sarauta, 


: Tabbata ga mulki gado yai, 


Y/Amshi : 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: 


Na ga Ummaru dan karo mutumin Hassan, 


: Ya gwadan hali, halin kauna, 


Y/Amshi : 


Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 


: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Jagora: Wanda Allah ya baiwa, 
: Ya hi mai nema samu, 
'Y/Amshi : Shegiyar kafa ke kika saba da gulando, 
: Ki tallafe ni, daukan ni kafa kar ki gaza ni. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Kuturun Kudi Uban “Yarkurma. 
3.8 G/Waka: Gaisuwa ta kuturun kudi uban 
“Yarkurma. 


Jagora: Gaisuwa ta Kuturun kudi Uban “yar Kurma, 
'Y/Amshi : Gaisuwa ta kuturun kudi uban 'Yarkurma. 

Jagora: A canza wakar kuturun kudi a gaishe shi, 
Y/Amshi : Gaisuwa ta kuturun kudi uban Yarkurma. 


Jagora: Gafili naka kyadi, kuturu dan Allah, 
: Ba mu kyautar kuddi, 
'Y/Amshi : Gaisuwa ta kuturun kudi uban “Yarkurma. 


Jagora: Ba ni rainawa, su Abdu bakin nonsense, 
: Shi ma yana layin da naffada “yan birni, 


Y/Amshi : Gaisuwa ta kuturun kudi uban ‘yar Kurma. 


Jagora: A gaida yaro kuturun kudi kuna jin dadi, 
Y/Amshi : Gaisuwata kuturun kudi uban “yar Kurma. 


Jagora: Yalwan dan ziyal in na Sauka kidan waka, 


: Sai na ga uban “yan kurma, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Gaisuwa ta kuturun kudi uban “yar Kurma. 


Gagara gasa kuturun kudi uban “yar Kurma, 
Gaisuwata kuturun kudi uban “yar Kurma. 


Ni na ga kyadi ya zo, in naga kuturu ya zo, 


: Ya lala katin caca, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Na tambaye shi nace ni har yanzu banga, 


: Sari ba mai gyara manyan mata, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Har yanzu ban ga sari ba, 


: Mai gyara manyan.. 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 
Sannu Abdu bakin nonsense, 


: Alhaji Abdu bakin nonsense, 
: Uban daki na ne ai yana kaunata, 
: Ba don kida ba kuturu, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 
Barni dai in fada kuturun kudi kuna jin dadi, 
Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


A manya manya ba yara ba, ina zancen,, 
Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Gagara gasa aminin Sari uban daki na, 
Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


A birni da kauye, 


: Sun sanka Uban “yar Kurma, 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Gwamnan Kutare, 


: Kuturun kudi uban “yar kurma, 
: Ka ga ba yatsa ya daga a lalen caca, 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Kai ni na yi mamaki, 


: Ga kuturu yana yin caca, 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Idan ta daure gindi, 


: Ya kama manyan kuddi, 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Ai ba su gane ba har yanzu, 


: Ya dada ya dawo, 
'Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


A a yaushe kazo ne, 


: Kuturun kudi ina yin barci, 
Y/Amshi : 
Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 
Ka raba katin, kuma ka raba, 


: Ba ka neman ba? 
Y/Amshi : 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 


Bani in daga ma, 


: In na yi toti yai mani sitta, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban “yar Kurma. 


A gaisuwata ga kuturun kudi, 


: A dai gaisheka, 


Y/Amshi : 
Makadi 
Wakar 

3.9 G/Waka : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


Gaisuwata kuturun kudi uban 'yar Kurma. 
: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Sale Kora Baban Labba 

Sale Kora Baban Labba. 


Sale Kora baban labba, 
Sale Kora baban Labba. 


Mai kora na gode ma, 
Sale Kora baban Labba. 


Mai kora na gode ma, 
Sale Kora baban Labba. 


Sale Kora ban raina ba, 
Sale Kora baban Labba. 


Na Ummaru likita Taura, 


: Ni Audu yaro, yana mana kauna, 
: Munyi bikin suna ya kyauta, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Sale Kora baban Labba. 


Ai abin da ya ce na yarda, 
Sale Kora baban Labba. 


Jagora: Yahaya akawal na gode, 
: Mai amana Ummaru likata, 
: Allah dai kyauta ma, 
: Ummaru yanda yaimin daidai, 
: Ai na sale ne shi in ya yarda, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 
Jagora: Sale Kora ban raina ba, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 


Jagora: Baban Hassan, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 


Jagora: Sale Allah dai kyauta ma, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 


Jagora: Ummaru likita baban Ladi, 
: Mutumin Taura ne shi, 
: Aninin Yahaya likitanan, 
: Akawal ka zarce musaya, 
: Sae kura na Alhaji Ibrahim, 
: Abin da ka ce shi ke nan, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 


Jagora: A nima ban raina ba daman, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 


Jagora: Ban raina ba na Gaje ka kyauta min, 
'Y/Amshi : Sale Kora baban Labba. 
Jagora: Na Gaje mai nama mutumi na ne shi, d2 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Sale Kora baban Labba. 


E Zaki na sabuwa ya kyauta, 
Sale Kora baban Labba. 


Na gode mai ban raina ba, 
Sale Kora baban Labba. 


Yara asha ruwa dan sabo, 


: Ba zai yi maganin yunwaba, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Sale Kora baban Labba. 
Sai kaga dogo sun ban kyauta, 
Sale Kora baban Labba. 


Na Alhaji Ibrahim a ruwa yaro, 


: Ban raina ma ba, 


: Ka dade bisa Kkaunar kyauta, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Sale Kora baban Labba. 


In gaisheka uban daki na, 
Sale Kora baban Labba. 


Jan zaki na Usaini tela, 


: Yanda kai min ban raina ba, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 


Sale Kora baban Labba. 
Gagari gasa ba fasawa, d2 
Sale Kora baban Labba. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Tabara Lillahi 


3.10 G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, 
Sarki mai iyawa. 


Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa, 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Komai ya zo da nufin Allah, 


: Ba da nufin mutane ba, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Yara a sa kida mu sa waka, 


: Domin lokaci ya yi, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Ka sa min kida, in sa waka, 


: Ni zan ni da yarana, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


A gaisheka dai a gaishe mu, 


: Dan gidan Bala Muhamamdu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Maiwalda na Alhajin Allah, 


: Sha'aibu daurin maza, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Ka san tuna ba maroki, 


: Ai ba zai zamo barna ba, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Allah in ya baka ka samu, 


: Ba wanda za ya kwace ma, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Allah shi ne mai taimakon bawa, 


: Rabbul alamin, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Na gode Bature Sarkin noma, 


: Mai halin mazan farko, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Sarkin noma Bature na gode, 


: Zaki baban Ibrahim, 
: Baban Rakiya ka ke, 
: Shi baban Uwani, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Yara Komai ya zo da san Allah, 


: Banufin mutane ba, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Alhaji Sabo mai gadon bono, 


: Dan sule ne uban Sule zaki, 


: Mai halin mazan farko, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Alhaji Sabo mai saida gadon bono, 


: Mai kanfanin gadan ne, 


Y/Amshi : 


Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Jagora: Allah. Sabo mai kamfanin gadan bono, 
: Mai cakas na “yan birni, 
'Y/Amshi : Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Jagora: Sarki Garba uban Muntari, 
: Mai halin mazan farko, 
'Y/Amshi : Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Jagora: Sarki kwankwankwan Uba Soja, 
: Ya nunan halin girma, 
'Y/Amshi : Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Jagora: A gaishe ka dai mai halin kirki, 
: Sarki babba Min jibir, mai daraja, 
'Y/Amshi : Ya Tabara Lillahi, Sarki mai iyawa. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Alhaji Garba mai bakin mai, Tashar 
Kuka, 
3.11 G/Waka : Alhaji Garba mai Bakin Mai. 


Jagora: Alhaji Garba mai bakin mai, 
Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: A Kano birnin Dabo, 
: Zuwa a tashar kuka, 
: Haji Garba mai bakin mai, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Dare mai ban tsoro, kurun babban Kambu, 


: Alhaji Garba mai bakin mai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Garba mai bakin mai. 


Na Ilu kanin Malam Sabo, 


: Sannu zaki mai karfi, 


: Haji Garba mai bakin mai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Garba mai bakin mai. 


Haji Garba mai bakin mai, 


: In Naje kida ya bani, 


: Ya ganni a hannya ya bani, 


: Ko da a guri aiki nai ma, 


: In mun gaisa kuma ya bamu, 
: Haji Garba mai bakin mai 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Garba mai bakin mai. 


Tun ina a Kanon Dabo, 


: Ni Abdu tun ina a Kanon Dabo, 


: Ina Fagge ina zaune, 


: Duk abin da na ce, 


: Garba ya yi min dan soyayya, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Garba mai bakin mai. 


Dare mai bantsoro, kurum babban kambu, 


: Alhaji Garba mai bakin mai, 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi: 


: Alhaji Garba mai bakin mai. 


: Gagari gasa, sannu zaki, 


Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Haji Garba mai bakin mai, 
: A gaishe ka a gaishe mu, 
: Kuma baban inti, Kuma baban Inti, 
: Haji Garba mai Bakin mai, 
Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Na Ilu, kanin Malam Sabo, 
: Mai son yin alheri, 
: Na Ilu kanin Malam Sabo, 
: Kurum babban kambu, 
: Na Ilu Kanin Malam Sabo, 
: Mai nufin alheri, 
: Abdu ya dada gode ma, 
: Irin abinda ka yi mana, 
: Niba zan iya mantawa ba, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: A baka a yi maka kari sai.. 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: A baka a dada sai... 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: A naje ni gidan shi, ya yi min alheri, 
: Haji Garba mai bakin mai, 
: Kowa ya ishe shi in suna gaisawa, 
: Hali nai da nasiha, ka ga yana sayar da, 
: Fetir, Kuma ya sai da bakin mai, 
Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 
Jagora: Ai a gaisheka da kyau, 


'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Yo kanin Malam sabo, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Ya yi dare mai ban tsoro, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Yan yara ba yara ba, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Faggen Kano birni za ni, 
: Haji Garba na bido shia 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Abdu dai ya godewa haji garba mai bakin mai 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Yaro bai saba ba, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Gaisheka dai dan Ibrahim, 
: Haji Garba mai bakin mai, 
Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Mai daraja dan Ibrahim, 
: Allah shi ba shi albarka ci nai Ibrahim, 
: Haji Garba mai bakin mai, 
Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Uban Hassan baban inti, 
: Alhaji Garba mai bakin mai, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Uban Muhammadu Nura, 
: Alhaji Garba mai bakin mai, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 
Jagora: Abdu bai raina ma ba, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Garba Uban hajiya naira, 
: Yanda yai mana daidai ne, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Kurum babban kambu, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Jagora: Dare mai ban tsoro, 
'Y/Amshi : Alhaji Garba mai bakin mai. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Sadi Na'yankaba Min jibir 
3.12 G/Waka : Na'yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Na'yankaba Mamman Sadi 
'Y/Amshi : Na'yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Bari in tuno, Mamman Sadi, 
: Na Yankaba ban raina ba, 


Jagora 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Yana garin na Galwanga, 

: Ta Min jibir Local Gobernment, 

: In na fada ba jin haushi, 
Y/Amshi : 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


: Na Yankaba Mamman Sadi, 
: Ni Abdu ban raina mai ba, 
Y/Amshi : 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


Na Ayuba Jibo Ka san caca, 


: Ya nuna hali nai na kwarai, 2 
: Na Yankaba Mamman Sadi. 2 


Bari in maganar mayen Lady, 


: Na yankaba Mamman Sadi, 
: Na ganshi yaro ne dogo, 
: Na Yankaba Mamman Sadi. 


Ban raina ma bawan sarki, 


: Inusa Allah ya kyauta ma, 

: Zaki na Halilu mai wake, 

: Mutumin Galwanga, Dingin, 

: Audu bai raina mai ba, 

: Ya nuna hali mai girma, 
Y/Amshi : 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


A a gaisheka a gaishemu, Ê 


: Na Yankaba Mamman Sadi. 


Yai mini Audu ban raina mai ba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


In dai ina waka Abdu, 


: Aiko sai na tuno haji Tijjani, 


: Alhaji Tijjani, Kanin Alhaji Basiru, 


: Min jibir, mai sayar da goron nan, 
: Audu bai raina mai ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


A sai na tuna, in gaishe ka, 


: Don ka gwadan halin girma, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


A sannu-sannu a gaishe ka, 


: Ba dan kidi ka roko ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


Ban raina maka Muhammadu, 
Na Yankaba Mamman Sadi. 


A gaishe ka, a gaishe mu, 
Na Yankaba Mamman Sadi. 


Na Ayuba jibo kasan caca, 


: In dai wajen kada kati ne, 
: Sai ka kade, sai na yanka, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Na Yankaba Mamman Sadi. 


Na yankaba Mamman Sadi, 
Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Aa don Allah kar ai min coge, 2 
'Y/Amshi : Na “Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: In ka kada katin naka ka lale, 
: Don Allah kada a yimin zare, 
'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: A na 'Yankaba ya kyauta min, 
'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Ai yaro bai yi ma manya ba, d2 
'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Muhammadu dan yaro dogo, 
'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 

Jagora: Wanne Muhammadu dan yaro dogo? 
'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Ya bani nau, ya baku na ku, 
: Sama'ila bakanike wannan, 
: Na Galwanga ya kyautan, 
: Ba dan kida ko roko ba, 
'Y/Amshi : Na 'Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Mutum ne mai alheri, 
: In na fadi ban laifi ba, 


'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: Sannu a gaida kai Mamman Sadi, 


'Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Jagora: A na ce Abu ban raina mai ba, 
Y/Amshi : Na Yankaba Mamman Sadi. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : A lula Danhayar Kekuna, Fagge, 
Kano 
3.13 G/Waka : A lula dan haya, mai gyaran 
Kekuna. 


Jagora: A lula danhaya, mai gyaran kekuna, 
'Y/Amshi : A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Jagora: Uba ka canza min kida, in tai birnin Kano, 
'Y/Amshi : A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Jagora: In je in wakar dan haya, 
: Mai gyaran kekuna, 
'Y/Amshi : A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Jagora: A lula danhaya, da damar ya tsaya, 
: A wurin aiki na shi, 
: Shi ga shi bakanike, kana kuma dan haya, 
: Yana gyaran kekuna, 
'Y/Amshi : A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 
Jagora: Mijin Amina da Maryam, 
: Maigyaran kekuna, 
Y/Amshi : A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 
Jagora: Kuma ga fara'a guri nai, 


: Alula dan haya, 
: Bai la'inci yake, duk alheri ka iya, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Alula danhaya, yana gyaran kekuna toh; 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Ni a nan Fagge birnin Kano, 


: Yanzu gyaran ya tsaya, 


: Ana gyaran kekuna, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Kana spare part, da gyaran kekuna, 


: Irin Kayan ajje, kusoshin gyara, 


: Yanzu duk ya saya, 


: Ya ajje da ya gama maka, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Toh ku canza min kidi, 


: Zan tafi birnin Kano dan, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


In je niyi wakar dan haya, 


: Mai gyaran kekuna, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


Mijin Amina na gaida shi, don alheri ya ke, 


: A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


To agaishe ka a gaida, 


Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 


Mu dai Alula danhaya to, 
A lula danhaya, mai gyaran kekuna. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Abdulkadir Headmaster Min 


jibir 


3.14 G/Waka 


Jagora: 


: Abdulkadir Nabinta, 
Abdulkadir Head Master. 


Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master, 


'Y/Amshi 


: Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: 


Na gode mai yanda yai min, 


: Ba domin wakar da nai ba, 


Y/Amshi 


: Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: 


Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir head master, 


Y/Amshi 


: Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: 


Dan Alhaji Barau ina gode mai. 


: Ba domin wakar da nai ba, 


Y/Amshi : 


Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Da yana yin head master, 
: Abdulkadir Hewad Master, 
: Sai ya tai makaranta Kano, 
: Yanzu ya san Diploma, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Ga ilimi na zamani, ga Ilimin Ibada, 
: Tunda makarancin kur'ani ne, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Dare mai ban tsoro Nasani, 
Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Zaki na Bello Umar, 
: Shi maya nunan halarci, 

Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Shi Abdulkadir Nabinta, 
: Baban yaro Auwal, 
: Kana kuma na Auwalu yaro, 
: Allah dai ya taimakam, 
: Zaki dai uban su A'i, 
Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 
Jagora: Baban indo dai gaishe ka, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Abdulkadir ya kyautan, 

: Abdulkadir Nabinta, 

: Abdulkadir Head Master. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ya nuna hairi hakika, 

: Abdulkadir Nabinta, 

: Abdulkadir Head Master. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Y/Amshi 


: Abdulkadir head master, 
: Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Yana head master sai ya daina, 


: Kana yat tafi yai karatu, 

: Yau har ya sam Diploma, 
: Abdulkadir Nabinta, 

: Abdulkadir Head Master. 


Aminina ne babu shakka, 


Nabinta na gane bai cin amana, 


: Ka yi min Allah ya saka, 
: Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Kanan Mamman Auwalu Nasani, 


NaMalam Gambo Madaki, 


: Shi ma ya nuna aminci, 
: Ba domin wakar da nai ba, 
: Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Gambo kanin Malam sabo, kanin Bala, 
: Kanin Muhammad Lawan, 
: Ya Allah ya taimake ka, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Abdulkadir Nabinta, 
: Aminin Abdu karan Gusau ne, 
: Abdu Min jibir mai waka, 
: Mijin Mariya mawakin kauna, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: A ko mai ya zo nufin Allah ne, 
: Cewar ni ma Abdu yaro, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Abdulkadir Nabinta, 
: Allah saka ma da hairi, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Karum babban kambu Nasani, 
'Y/Amshi : Abdulkadir Nabinta, 
: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: Dare mai bantsoro Nasani, 


'Y/Amshi: 


Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Yanda kai mana, ya Allah ya saka, 
Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


A gaishe ka a gai she mu, 
Abdulkadir Nabinta, 


: Abdulkadir Head Master. 


Makadi 
Wakar 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Hakimin Min jibir Dallatun Kano 


: Alhaji S'adu Aminu 


3.15 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Hakimin Min jibir Dallatu. 


Hakimin Min jibir Dallatu, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Alhaji Sa'adu a gai sai, 


: Hakimin min jibir sai sannu, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Hakimin min jibir Dallatu, 


: Mai halin sarakai, 
: Don gadon shine, 


: Ba irin dutse ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Hakimin min jibir, mai daraja, 


: Ina gaisuwa Dalatu, 
'Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Ya gyara kasa tai kyawu, 
: Yaran mu matasa na kasa, 
: Dukka ya bi ya kira su, 
: Ya koya musu wata tarbiyya, 
: Kuma duk wanda ba shi da aiki, 
: Ya ba shi aiki ya samu, 
: Ya yi mashi hanyar aikin, 
: Kana Dagatawa dukka, 
: Ya yi gargadi sun gyaru, 
: Ah hakimin min jibir ka kyauta, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Ba faduwa gabayan na je gunai, 
: Dallatu yaban, 
: Yaban ya ba kuma yan yarana, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Sannu mai marataba zaki, 
: Sannu mai martaba Dallatu, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Jagorancin min jibir yana yin shi, 
: Barashawa, kuma ba cinhanci, 
: Taimakon tallakawa yakan yi, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Shi dai taimakon talakawa zai yi, 


'Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Yo hakimin min jibir Dallatu, 

: Dauki nuna kai min riga, 
: Hakimi kai min Taguwarka, 
: Har na kai ga babban wando, 
: Hular Tagiya sanya min, 
: Ba nadi sanya mani hula, 
: Tun da ni ba mulki zan ba, 

Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Ba nadi sanya mani hula, 
: Tunda ni ba mulki zan ba, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Zaki Hakimin min jibir ka kyauta, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: In za ai hawan sallah, 
: Da sarkin Kanon muAlhaji Ado, 
: Ni ma dauko ni ka kawo, 
: Amma aza ni kayan doki, 
: Karfi na ya riga yai kwance, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Tunda bazan gudu gaban doki ba, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: Gargarin gasan Hakiman Kano, 
Y/Amshi : Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Gaisuwa da yawa dai babba, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Duk ya kama kasar ya gyara, 


: Kunji ba rigimai ba a yi, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Hakimin Min jibir Dallatu. 


Da kasar mu muna da matasa, 


: Masu tada hankarmiya, 


: Dukka ya bi ya kira su, 
: An hada su antara su, 


: Kowa yana da aiki yanzu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Ba sauran rigima, ba ayi 


: Hakimin Min jibir Dallatu. 


Ya gyara mana tarbiyyar su, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Kaji mutum mai son tarbiyya, 


: Hakimin min jibir Dallatu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Ya kake ka kada mani ganga, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Ya ya ake kidan ba kwaji, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: 


Na sarkin kano maje haji Ado, 


: Ih jan zaki Allah kyauta ma, 
: Dan Mamman Aninu Alhaji sannu, 


: Ai yanda kai a dukka kasar mu, 


: Mun gani ba ma tadar ka, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


A'ah kun gani ba ma tadarsa, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 
Ai namu kayi aiki mai kyau, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Gagara gasa sannu da fama, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Yan yarana ai gaisuwa na ke, 


: Ga hakimin Min jibir Dallatu, 

: Ku makadana gaisuwa ku ke, 

: Ga hakimin Min jibir Dallatu, 

: Tunda kunyi takun, kun kare, 
: Nima bari in aiki na, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


A baka dai kuma ai ma kari sai, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


A baka dai kuma ai maka sai, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Kai mai son kyauta ga sadaka, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Aikinsa kyauta ga son sadaka, 


: Hakimin Min jibir Dallatu. 


Audu dai bayya rainawa, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Azamanin sallahin ta zo, 


: To hawan da ake gun sarki, 


: A shekarar nan baazartan ba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Tunda da hakimin min jibir na zaune, 


: Hakimin Min jibir Dallatu. 


Sannu hakimi in da kai ban zaune, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Mu zagaya mu rufe bayan sarki, 


: Muna yin kida muna wakarmu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Hakimin Min jibir Dallatu. 


Mu kara jama'a na saurare, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Don Audu dai baya rainawa, 
Hakimin Min jibir Dallatu. 


Makadi 
Wakar 
3.16 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Alhaji Ammani Inuwa Kano 
: Manajan Neja Ammani Inuwa. 


Manajan Neja, Ammani Mamman, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 
Manaja Ammani Zaki, 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Uban Hassan baban dogo, 


: Janaral manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Mamman sanu kanin Sarkin Zango, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Mamman na Altine, sannu jan zaki, 


: Namijin Zaki Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Sannu dai manaja Ammani Mamman, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Duk manajan da ke a Kanon Dabo, 


: Ba ya kai manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Jagora: 


Duk manajan da yake a kanon Dabo, 


: Hotel daya ne ke hannun sa, 


: Kai ko manaja Ammani Inuwa, 
: Neja na hannunka, 


: Kuma kings gerding na hannunka, 


: Janaral manaja Ammani Mamman, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


A'a sannu kanin sarkin zango, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Manajan da ke a kanon dabo, 


: Ba ya kai manaja Ammani, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Mamman sabo da baya zalunci, 


: Kuma bai cin amana a zuciya, 


: Aka mai manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Sanu gaishe ka ammani zaki, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Mamman Uban Hassan baban Dogo, 


: Janaral manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Sannu na Alhaji Maude Tabako, 


: Janaral Manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 


Yarana ku fadi Ammani zaki, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Haba ka ji kidan Ammani gaude, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 
Gaude mai keta wawa riga nai, 


: Janaral manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Maza sun buga da kai duka sun bar ka, 


: Ya sukan yi da kai Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Ai ya su kai da ikon Lillahi, 


: Janaral manaja Ammani Mamman, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Ina Altine? Jan zaki mamman? 


: Manajan Neja Ammani namu, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Sannu dai manaja Ammani mamman, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Haba ka ji kidan Ammani zaki, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Sannu dai manaja Ammani mannan, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


Jagora: 


Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 


Haba sannu kanin sarkin zango, 
Manajan Neja, Ammani Inuwa. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Alhaji Shehu Dahiru Min jibir 


: Kantoman Karamar Hukumar Min jibir, 
: (1994-1998) 


3.17 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Alhaji Shehu Dahiru, 
Alhaji Shehu Dahiru. 


Haka dai yara duniya, 


: Sai hakuri da dangana, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Mai aiki na gwamnati, 


: Ya dade yana aiki, 


: Barashawa, ba cinhanci, 


: Komai zai yi maka, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Gagara gasa ki sake, 


: Alh Shehu Dahiru, 
: Na Alhaji Lawan Umar, 


: Wannan mutumi mai gaskiya, 


: Kuma mai mana taimakon al umma ta Annabi 


Y/Amshi 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Gagara gasa ki gudu, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Jan Zaki na ummaru, 


: Liman, godiya nake, 
: Allah ya taimaka mani, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Alhaji Baban Yalwa, 


: Dillalin mota, 
: Na kunya ya yi kokari, 


: Lamari nai na zamani, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Bari na tuna kwarai, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Ga kyauta, ga sadaka, 


: Ga fara'a da mutane, 
: Alhaji Shehu Dahiru, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Lawan Umar gaida, 


: Alhaji Allahu ya taimaka maka, 
: Bisa taimakon da kai, 


: Ga alumma ta Annabi, 


'Y/Amshi 
Jagora: 
'Y/Amshi: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Gagara gasa ki gudu, 
Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Gagara gasa ki gudu, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Gagara gasa ki sake, 
Alhaji Shehu Dahiru. 


Yaro bai ja da manya, 


: Alhaji Bello Umar, 
: Allah taimaka mani, 
: Alherin Sakatare, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Alhaji Shehu Dahiru. 
Haj. Zara Muhammad, 


: Mun kara godiya, 


: Ita ma tayi kansila. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Allah taimaka mata, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Eh hakai dama duniya, 


: Sai hakuri, da dangana, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Alhaji Shehu Dahiru. 


Alhaji Ummaru liman, 


: Jan Zaki yadda ya yi, 


: Ya kyauta mani, 


: Shima ya taimaka mani, 


Y/Amshi : 


Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Alhaji Shehu Dahiru, 
: Mai aiki a gwamnati, 
: Mai da'a kuma da kyaua, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Gagara gasa ki gudu, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Gagara gasa ki sake, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Alhaji ya taimaka mashi, 
: Don ya taimaka mana, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Lacal Gobernemnt Min jibir, 
: Baki daya kunyi kokari, 
: Allah taimaka muku, 
: Alhaji Shehu Dahiru, 
: Kun gyaran kasa kwarai, 
: Allah ya taimaka maku, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Allah ya taimaka maka, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Ga kyauta da sadaka, 
: Mai fara'a ga mutane, 
: Mai taimakawa talakawa, 
: Jama'a mutan kasa, 


: Alhaji Shehu Dahiru, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Gagara gasa ki gudu, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Indai manya-manya ne, 


: Bello Umar sakatare, 


: Allah ya taimaka masa, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Habibu sulaiman Zakirai, 


: Mutumina ne kwarai, 
: Shi ya taimaka mani, 


Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Na gode kwarai-kwarai, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


A gaishe ka Shehu Dahiru, 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Haka dai yara duniya, 


: Sai hakuri da dangana, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


: Alhaji Shehu Dahiru. 


Jan zaki maki sake, 
Alhaji Shehu Dahiru. 
Na gode kwarai-kwarai, 
Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: 
: Son komai idan kanai, 
: Wanda dukka bai yai son, 


Jagora: 
: Alhaji Shehu Dahiru. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah ya bar mana amin, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 

: Yarana idan sun je, 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Alhaji Shehu Dahiru. 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Alhaji Shehu Dahiru. 


Y/Amshi 


Jagora: 


Mai kaunar ka ne yake, 


: Komai in kanai ya Ki, 
Y/Amshi : 


Alhaji Shehu Dahiru. 


Gagara gasa Dahiru, 


Mai halin Dahiru, 


: Sannu na Alhaji Dayyabu, 
: Alhaji Shehu Dahiru. 


Na gode kwarai-kwarai, 
Alhaji Shehu Dahiru. 
Ni ya taimaka mani, 


: Su ma sai ya taimaka masu, 
: Alhaji Shehu Dahiru. 


Allah ya taimaka maka, 


Gagara gasa ki sake, 


Manya ba yara ba ne, 


: Jure fari sai tofa, 


: Mai Shan wuta sai karfe, 

: Mai azama sai soja, 

: Zamani nai yai kyau, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Alhaji Shehu Dahiru, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Gagara gasa ki sake, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Haj . Lawan Umar a gaida kai, 
: Don ka kyautata mana, 
Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Abdul kadir Baba mutum, 
: Ne mai hikima, 
: Mai niyyar taimako, 
: Mai dabi'a, kuma da kyau, 
Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Shima ya taimaka mana, 
Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Allah ya taimaka maka, 
Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 

Jagora: Na gode kwarai-kwarai, 
Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Jagora: Gagara gasa ki sake, 
'Y/Amshi : Alhaji Shehu Dahiru. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Zuwa Yawuri Kebbi State 
3.18 G/Waka : Na je Yawuri nai yawo, 


: Naje na ga kogin kwara. 


Jagora: Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je na ga kogin Kwara, 

'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Da najje Yawuri na sauka a can, 
: Har na ga kogin kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Naga Jirage suna yawo, 
: A a kan ruwan suna tafiya, 
: Amma a Kogin Kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Waje daya ga masunta zaune, 
: Suna yin su, 
: Suna kamawa, kifaye suna am soso, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Ni mawaki mai yawan yawonnan, 
: Naje na gani sun kama kifaye, 
: Su na sai se su, 
'Y/Amshi : Naje Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 
Jagora: Ka ga ga Jirgi yana yin yawo a kan ruwa, 
: Yana tafiya tai da mutane duk cikin fasinja, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Wani katako suke shiryawa, 
: Amma sun sa masa in ji, 
: yana daukar mutanen aiki, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Na ga in ji yana yin yawo, 
: Amma cikinsa kogin Kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Da najje nassauka Yawuri nima, 
: Na sauka za ni waka, 
: Abokina da nake so, 
: Muhammadu Aboki yacce, 
: Zo man ka zago yawo, 
: Amman nan a bakin Kwara, 
: Yanda ka san ruwa ke yawo, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 


: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Wani ma Jirgin da na ganshi yana kai, 

: Wannan Jirgin ba shi da in ji, 
: Shine kwale-kwale, 
: Suna nai, ga ice suna turawa, 
: Ga ice suna tukawa, 
: Fila-filai, suke juyawa, 
: Suna yawo a kogin Kwara, 

Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Na ce to naga kogin kwara, 
: To na taho ina yawo na, 
: To ciniki ina waka ne, 
: Har na yi wa Kogin Kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Na ce yara kuna min amshi, 
: Masu kidi suna ta kalangu, 
: Ni kuma nike tarihi, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Da na je na sa su, 
: Ana yi sai jefa koma, 
: Kanan ga taru ana jefawa, tale-tale, 
: Suna Jefawa, kamun kifi na su suke yi, 
: Idan an doshi kogin kwara, 


'Y/Amshi: 
: Naje in ga Kogin Kwara. 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Na je Yawuri nai yawo, 


Ina waka ana kallo na, 


: Nima na tafi in je kallo, 

: Dan nima ban wuce kallo ba, 
'Y/Amshi: 

: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


Ai na je Yawuri na dawo, 


: Har ma naga kogin Kwara 
'Y/Amshi: 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


Da Shawara wurin mai yin su, 


: Kamar su Alhaji Yusif wasai, 

: Wanda ke yin su din, 

: Mai kama kifin rafi, 

: Mai kama kifin kogi, 
'Y/Amshi: 

: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


Ka ga da tarwada an kama, 


: Har da karfasa an kama, 
: In ta doshi kogin kwara, 
'Y/Amshi: 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


A na je Yawuri, har ku ma, 


: Dan wasu sunga kogin Kwara, 


'Y/Amshi: 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Jagora: 
: Nan Nijeriya mun san shi, 


Jagora: 


Naje Yawuri nai yawo, 


Daga na je Yawuri nai yawo, 


: Naje na ga kogin Kwara, 
: Naje Yawuri nai yawo, 
: Naje in ga Kogin Kwara. 


Jama'a “yan Yawuri na Kallonmu, 


: Muma ba mu zarce kallo ba, 
: Duk mu ka tafi kogin Kwara, 
: Naje Yawuri nai yawo, 

: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na ga ruwa yana toroko, 


: Na ga ruwa yana ta malale, 

: In ka dubi kogin Kwara, 
'Y/Amshi: 

: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


Ai kogin niya ban mamaki, 


: Kasar waje, ma haka, 
: Sun san shi, duk sun san shi, 
: Kogin Naija, 

Y/Amshi : 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Na je Yawuri nai yawo, 


A nan Nijeriya mun san shi, 


: Kasar waje ma haka, 


: Sun san shi, duk sun san shi kogin Kwara, 
Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Naje in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Yanayin dan Zamani Bature, 
: Nima bani kunyar yawo, 
: In na je gurin yawona, 
: Har Yawuri ni zan koma, 
: Inje in ga kogin Kwara, 
Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: To Na je Yawuri, na yarda da kuma, 
: Ba musu kun je na, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Daga mun je Yawuri mun yi yawo ma, 
: Har mun ga kogin kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Da na je Yawuri na yi yawo, 
: Na je naga kogin Kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Idan ka je ka kogin kwara, 
: In dai kana son kallo, 
: Da mutane ma su kamun kifi, 


: Wani zai shiga shi wannan zai tube, 
: Wani ko idan zai je gun kamun kifi, 
: Kwale-kwalen za ya hau, 
: Yana sama, yana jefawa, 
: Za shi kamo nama, 

Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Yana jefawa yana jawo shi, 
: Ya na kamawa, 
: Yana tarawa kana shi yake tukawa, 
: Ya kamo ya samu kudin sa, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Jagora: Da najje Yawuri, nai kallo, 
: Na ga suna ta kamun kifi, 
: KLifin nan suna saidawa, 
: Sana'ar su ce suma, 
: Suma na nan zaune bakin Kwara, 
'Y/Amshi : Na je Yawuri nai yawo, 
: Na je in ga Kogin Kwara. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Tsohuwa Mairuwa Bichi 
3.19a G/Waka : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Tsohuwa Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Sannu Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 

Jagora: Yawo take da turmi na sussuka, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Wata gyatuma ta Kasaita, d2 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ta yi sussuka, ta saida ruwa, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Eh Tayi sussuka ta saida ruwa, d2 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Rabbu ya tiimo Mairuwa innal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 
Jagora: Yan yara Bichi zan koma, 
: In je in ga Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yawo take da turmi na sussuke, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Mutumin Bichi mai shukar dawa, 
: Maiwa gero yayi, 
: In ya yi firi, kuma yai mai-mai, 
: Kuma kana yai sassarya, 
: Bayan yai sassarya, 
: An girbe an yanke mai, 


: An daure an kai mashi gida, 

: Randa duk Zaiyi sussuka, 

: A nemi Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yawo take da turmi na sussuka, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Inna ta yi-sussuka, ta sai da ruwa, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Iya tayi sussuka ta sai da ruwa, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Rabbu ya taimaki Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Alhaji Shehu ban raina mar ba, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Haji Belu Ajingi a gaishe shi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Haji Belu na ce mutumi na ne, d2 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 

Jagora: Ajingi Guru zan koma nai waka, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Alhaji Belu na gode mai, 
: Ya nuna mani halin soyayya, 


'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yawo take da turmi na sussuka, d2 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ta yi sussuka ta sai da ruwa, d2 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yan yara Bichi zan koma, 
: Gobe in ga Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 
Jagora: Mutumin Bichi ban raina ma ba, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ai duk mutumin Bichi, mutumina ne, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: In naje waka cikin Bichi, 
: Don in ga Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Kai ita ce mai saida ruwa, 
: Indal maudi, 


'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Wata gyatuma ta kasaita, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Akwai wata tsohuwa ta kasaita, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Af sannu Mairuwa indal maudi, 
Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Ko ni na gan ki gefan hanya, 


: Af sannu Mairuwa indal maudu, 


Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Da kwarinki dai innal maud, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Marmaza dauki tabarya kya doka, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Marmaza dauki tabarya kiy aiki, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Sai ta yi sussuka ta saida ruwa, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Ai yawo take da turmi na sussuka, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


“Yan yara Bichi zan koma, 


: In je in ga Mairuwa indal maudi, 


Y/Amshi : 


Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Sannu Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Eh ta yi sussuka ta saida ruwa, d2 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ni da masu kalangu na dukka, 
: Har ma masu yi man amshi, 
: In tafiya ta kama, 
: Daga birni na hau mota, 
: Har Bichi can local Gobernment, 
: In ga gyatum indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Mi yattimo Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ta yi sussuka ta saida ruwa, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yawo take ta turmi na sussuka, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ta yi sussuka, ta saida ruwa, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yan yara Bichi zan koma, 
: In kwan in ga Mairuwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Yawo take da turmi na sussuka, 7 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Tsohuwa Mairuwa Bichi 
3.19b G/Waka : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Tsohuwa Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Sannu Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Ta yi sussuka ta saida ruwa, d2 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Wata gyatuma ce tai tukuf-tukuf, 
: Wata gyatuma ce ta tuba, 
: Sussuka take indal maudi, 
: Ta kuma saida ruwa indal maudi, 
'Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 
Jagora: Yawo take da turmi na sussuka, 7 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Haba sannu Mairuwa indal maudi, 
Y/Amshi : Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Jagora: Mutumin Bichi in dai yai shuka, 
: Ya shuka gyada har yai dawa, 
: Ga maiwa nan ma ya shuka, 


: Yai firi, yai sassarya, 
: In zai kai shi gida, 


: In an yanke antara, 


: Ran da duk zai yi sussuka, 


: Ya nemi Mairuwa indal maudi, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 
A'a mai kuka ce 'ya'yan Abdu, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Sannu Mairuwa indal maudi, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Mutumin Bichi indai yai wanka, 


: Yai gayu ya taje chiko, 


: Sai da izinin indal maudi 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Makadi 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Tayi susuka ta saida ruwa, 2 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Yawo take da turmi na sussuka, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Wagga gyatuma ta kasaita, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


Mu yetti mo gyatuma indal maudi, 


: Tsohuwa Mairuwa indal maudi. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 


Wakar 
3.20 G/Waka 


: Yaki da rashin da'a 
: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Gwamnatocinmu dukka, 


: Nigeriyarmu an duba, 
: Shugabanninmu sun ce, 


: Kowa ya ka yin da'a, 
: Don a gyara tarbiyya, 


Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Muhammadu Abdullahi, 


: Wase a gaisheshi, 


: Kantoma gaba daya, 
: Dukka na Kano city, 
: Shi maya yi bayani, 


: Don a rinka yin da'a, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Kana kuma muma, 


: Yara muna cewa, 
: Muiwa kanmu dan Allah, 


: Mu taimakawa kantoma, 


: Kan dai maganar dai, 

: Kowa ya ka yin da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: A dai gaishe ka, 
: Ahmed Bice Adamu ma, 
: Shi maya tsaya yana aiki, 
: Domin aka yin da'a, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: In ka kama sana'arka, 
: Da dukka ma'aikata, 
: Wannan da suke aiki, 
: Kuma a aikin naku ku yi taimako, 
: Don Allah a dinga yin da'a, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: Da an ce ana da'a, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Jagora: 
: Ko da sake ne ankai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 

: Mu ma muna aiki, 
'Y/Amshi: 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: Kwamishina Bice Adamu, 


'Y/Amshi 


Ko da a biranenmu, 


: Yanzu ba a yin da'a, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Yanzu sai mutum ya je, 


: Gurin wani mai aiki, 

: Domin ya yi mar aiki, 

: To fa ba shi yin aikin, 

: Sai ya ba shi cinhanci, 
Y/Amshi : 

: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Rashawa da cinhanci, 


: Bazai zama laifi ba, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Yaki da rashin da'a, 


Allah ya taya ma, 


: Shima a kiran da yake, 
: Kowa ya ka yin da'a, 
: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Abdu yana zancan, 


: Ya ki da rashin da'a, 
: Sai a koya tarbiyya, 


: Kuma a gara tarbiyya, 
: Ayi don sabo da Allah, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


In za kayi aikinka, 


: Yi shi Fisabilillahi, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Ko mutum idan yaje, 


: Asibitinmu ba shakka, 
: In na Gobernment ne, 


: Za a yi mai aiki, 
: Ba shi lafiya Malam, 


: A ba shi magani, 


: Ba sai ya siya da kudi ba, 
: Ma su yin aikin, 


: Su taimaka su yi mai aikin, 


: Ko da da kudi a wurinka, 
: To ba sai ka ba da kuddi ba, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Yaki da rashin da'a, 


: Wanna shi ne aiki, 


'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Ko ma'aikacin Gobernment, 

: A lokacin aikinka taho aiki, 
: Ba a son makarar aiki, 
: Idan kuwa ka zo aiki, 
: Har ma ka yi ai kin, 
: Ba za a baka komai ba, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Abin da nake nufin, 
: Ba za a baka komai ba, 
: Don kar a baka cinhanci, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Idan kuma kana aikin, 
: Sai lokaci ya yi, 
: Sannan ka rufe aikin, 
: Wannan shi ne da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: Gabaki daya manyanmu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ka san cika al kawari, 


Jagora: 
: Kuma in kana sana'arka, 
: Kai da gaskiya don Allah, 
: Dan yana cikin da'a, 

: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Masu auna geronmu, 


Nijeriya kasar tamu, 


: Kowanne yana son ayi tarbiyya, 

: Domin ita tarbiyya ke gyara addini, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Kana ka tuna Malam, 


: Na a cikin tarbiyya, 
Y/Amshi : 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Kuma kama sana'arka, 


Ko a Kasuwa Malam, 


: Ma su auna masaramu, 

: Yan kasuwa su rage farashi, 
: Domin talakawanmu, 

: Don wani in yana da shi, 

: To wani fa ba ya da shi, 

: Ba shi da karfin yi, 

: Malam a kayin da'a, 

: Mu taimakawa junanmu, 


'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Jama'a mu kayin da'a, 
: Mu taimakawa junanmu, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 
Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Mu taimakawa junanmu, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rasihn da'a, 
: Shi ya gaya tarbiyya, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Sarkin Kano ALh, 
: Ado Bayero ya dage, 
: Ya cemaganar da'a, 
: Mu taru mu yo caffa, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Kuma ga batun kwaya, 
: Giya ita ma a yi ka rage shansu, 
: Don suna lalata kwakwalwar, 
: Duk a zamani, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Shi ka gyara tarbiyya, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Manya ne suka ce mana, 
: Dukka mu gayar atarbiyya, 
: To ban darashin da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Manya ne suka ce mana, 
: Dukka mu gyara tarbiyya, 
: To banda rashin da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Ladabi da biyayya dai, 

: Da farko dai ya kan zo, 
: Tun da daiiyaye ne, 
: Kana da yayyenmu, 
: Kana da kannenmu, 
: Ku mahar da kakanni, 
: Ku ma ga sarakanmu, 
: Mu tuna da iyayenmu, 
: Da Malamanmu baki daya, 
: Kowanne mu mai da'a, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Yaro in ya tashi, 


: Da safe gaisuwar tasa, 


: Bayanma yai salla, 


: Ya gaida uba nai, 
: Kuma ya gaida uwatai, 


: To wannan shi ne da'a, 


: Sai ya gyara tarbiyya, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Wansa ya aike shi, 


: Yayan shi ya aike shi, 


: Baban shi ya aike shi, 
: Abokan shi su aike shi, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Yaranmu Kananmu, 


: Yan yara kanananmu, 
: Mu koya musu tarbiyya, 


: Su ne ka zuwa aiki, 


Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Ba nana Kano maba, 


: Hatta a kaduna an zauna, 
: Har shugaban kasa ya je wajensa, 


: Nan ya same shi, 


: Ya gaya masa cewa, 
: Kowa ya ka yin da'a, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Don Allah don Annabi, 


: A taimaka wa kasarnan, 


: Don mua wajen fetir, 
: Ya wadata kasar tamu, 


: Don mu kara shan iska, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Kuma ga motoci nan, 


: Suna tafiya wajen sana'a, 


: Dukka kasuwancinmu, 
: A debo kaya ne, 


: Domin a sayar da sauri, 


: Sa yo wannan, 


: Debo wannan, 
: Inda ba bu fetir, 
: Ba za mu ji dadi ba, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Amma in akwai fetir, 


: Ya wadata filinmu, 


: To komai yana kyawu, 


Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Ga kudi ina kallo, 


: Bara inje in samu, 


: Ga aiki ina nema, 


: Bara inje in samu, 


: Idan ka tsaya ainun, 


: Sai dai wahala za kai, 


: Don ka gyara tarbiyya, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Ilimi bai ya samo, 


: Sai dai kai tabiyya, 


'Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Saboda rashin da'a, 


: Wasu ga su suna sata, 


Y/Amshi 


: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 


Saboda rashin da'a, 


: Da fashi da makaminsu, 


Y/Amshi : 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: Nima ga tunani na, 
: Da na yo makarantata, 


Jagora: 

: Domin na yi ta biyya, 
'Y/Amshi: 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: Kuma fa Malamanmu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ga ma'aikata na nan, 


Abdu Yaro mai waka, 


: Har nazo ina aiki, 

: Kuma ga shi ina waka, 
'Y/Amshi: 

: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Na danne zuciyata ne, 


Yaki da rashin da'a, 


Kuma fa sarakinmu, 


: Kai hatta limamai, 

: Dukka na kasar tamu, 

: Suna magana duk 

: Suna cewa duk muyi tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


A gwamnati an shirya, 


: Manya-manya sun zauna, 

: To kada a yi zalunci, 
Y/Amshi : 

: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Jagora: 
: Bayan ya san ilimun, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Ka ga mutum akwai ilimi, 


: Kuma babu wurin aiki, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Wannan mun yi rokonmu, 


: Ga gwamnati don Allah, 
: In mutum ya san ilimu, 
: To ya samu wurin aiki, 
Y/Amshi : 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


Yaki da rashin da'a, 


: Suna taimakawa, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


: Kowa ya yi tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Gargadi ake yi mana, 


: Manyanmu da yaranmu, 
: Maza duka da matanmu, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Manyanmu suke yi mana, 


: Don murinka tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: In dai ka ce Malam, 
: Ba za ka yi da'a ba, 
: Wahala ta same ka, 
: Ba maganin da zan yi ma, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Wannan ne tarbiyya, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Malam ka yi dai ka yi, 

: Ka bari kuma ka bari, 

: Wannan shi ne da'a, 

: In abin akwai hairi, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 
Jagora: In ma dai sharri ne, 

: Cinhanci ya zam sharri, 

: Ba ya zama alheri, 


: Rashawa ta zam shariri, 

: Ko da kiyama ne, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Wannan ne tarbiyya, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Da'a matan aure, 
: Ku ma ku ka yin da'a, 
: Duk a gun mazajenku, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Haka nan 'ya'yayenmu 
: Ku rika bin iyayenku, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Haka ku talakawanmu, 
: Mu rika bin sarakanmu, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Sannan “yan kasuwanninmu, 
: Tunda kasuwan ci ne, 
: A ke kyautata wa bayi, 
: Ka da a sai mana tsada, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Mu ma talakawane, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


: Shi ne tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Mutum ya sha wahala, 


: In bai yi tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci. 


Ladabi da biyayya, 


: Wannan ai shi ne da'a, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Birninmu da kauyanmu, 


: Ko ina ana gargadi, 

: Cikin kasar nan, 

: Kowa yake yin da'a, 

: Ya rinka tarbiyya, 

: Halinmu yake kyawu, 


'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Abubuwa da dama a kasarmu, 
: Su ka dame mu, 
: Babu maganinsu Malam, 
: Sai mu rinka tarbiyya, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Annabawanmu sun nuna mu da'a, 
: Sara kunanmu sun nuna mu da'a, 
: Malamanmu duka sun nuna muy da'a, 
: Don mu gyara tarbiyya, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Rashawa da cinhanci, 

: Wannan ne zalunci, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Adamu ya kyauta, 
: Kwamishina a gaisheshi, 
: Shi ma ya dage kan a gyara tarbiyya, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Ai tarbiyya a kauyenmu, 


: Ai tarbiyya a garinmu, 

: Kuma ai tarbiyya birninmu, 
: Kuma ai tarbiyya birninmu, 
: Har zuwa Kasar tamu, 

: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Abin da ka ga zai baci, 


: In dai a gidanka yake, 
: Kokarinka ka gyara, 

: Domin a yi tarbiyya, 

: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Yaki da rashin da'a, 


: Rashawa da cinhanci, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Sai mu lura manyanmu, 


: Su ne suke sanya mu, 


: Kan mu rinka tarbiyya, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Kan mu rinka tarbiyya, 
: Tarbiyyar mai kyawu, 
: Shi ne zaman da'a, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: In muna tarbiyya, 
: Shine muna da'a, 
: Manya ne su ka sanya mu, 
: Don zai mana alheri, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Ance Malam don Allah, 
: In yaro karami ne, 
: Ka gwada masa aikin, 
: Da zai aikin na alheri, 
: Ban da a wajen sharri, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Shi ne tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Malam a gida ma kaine, 
: Ka ke chairman din, 
: A gidanka ka na cikin, 
: Komai kana aikin, 
: Yara su yi tarbiyya, 
: Iyalai su yi tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 
Jagora: Mazanmu da matanmu, 
: Manyanmu da yaranmu, d2 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Shugaban kasa ya ce, 
: Don Allah mutanenmu, 
: Kowa ya ka yin da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 
Jagora: Mu dai a kasar tamu, 
: Ka ga dai akwai soja, 
: Ka ga dai akwai police 
: Kuma kana akwai customs, 
: Su ne suka dage don arinka yin da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Sannan kuma ba shakka, 
: Akwai ma'aikatan gobernment, 
: Wannan da suke yi, 
: Dona gyara tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Gyaran tarbiyya wannan shi ne da'a, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Komai za ai Malam, 
: In a cikin kasarnanne, 
: Sai ka yi don Allah, 
: Kar ka yi don hanci, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Gyara mana tarbiyya, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Manyanmu a gyara mana, 
: Tarbiyarmu tai kyawu, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Dukkan mai yin aiki, 


: To fa kar ya yi don hanci, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci, 
: Manyanmu da yaranmu, 
Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Yaki da rashin da'a, 

: Ke gyaran tarbiyya, 

Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: A dukka gidan Malam, 
: Nan kan fari tarbiyya, 

'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Wanda ya raina iyayenshi, 
: To ba shi da tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Wanda ya raina manyanshi, 
: To ba shi da tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: 
: To ba shi da tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Kyautatawa mu talakawa, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Telebision Rediyonmu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Kuma wanda yakki bin doka, 


Malam abi doka, 


: A gurin manya ma, 

: Amma sai da tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Ma'aikata imformation, 


: Ko ina suna yawo, 

: Sun zo ga birni, 

: Ko ina suna magana, 
: Don a gyara tarbiyya, 
: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Ladabi da biyayya dai, 


: Ko da mace dakinta, 

: Umarnin miji idan yayi, 
: Karta kishi ta dauka, 

: Yaki da rashin da'a, 

: Rashawa da cinhanci. 


Da ya bi iyayensa, 


: Wannan shi ne da'a, 


: Nagyaran ta biyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Mu ma talakawa ne, 
: Mu ka bin sarakunanmu, 
: Komai suke umarni, 
: Muma mu tsaya haikan, 
: Domin mu yi tarbiyya, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: A wajen cinhanci, 
: Mu ma rashawar babu, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Jagora: Abdu yana waka, 
: Tare da yara nai, 
: Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa kuma da cinhanci, 
'Y/Amshi : Yaki da rashin da'a, 
: Rashawa da cinhanci. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Ta'aziyyar Gen. Murtala 
Muhammad 
3.21a G/Waka : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Allah jikan Janar Murtala, 


'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Amin amin amin amin, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Mai martaba Janar Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Nijeriyarmu dai ya kwatanta, 
: Nijeriyarmu dai ya kwatanta, 
: Ko mu ba shugaban kasa, 
: Tun daga farko har kan yanzu, 
: Da zai irin rikon Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 
Jagora: A a abin da yassa nacce, 
: Haka bara na baku jawabi, 
: Mai martaba Janar Murtala, 
: Kasan da jiha uku ce, 
: A nan dai Nijeriya, 
: Nan Arewa sai yai tsari, 
: Nan Kano state din tamu, 
: A kai twenty Local Gobernment, 
: Kana aka giggina ma'aikata, 
: Ma'aikatan aka tsattsara su, 
: A yau ko ina suna aikinsu, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Mai martaba Janar Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Amin amin amin amin, 


A gaisheka janar mutala, 


A zamanin rashin Murtala, 


: Mu nan duka duk mun rude, 
: Mu nan duka mun damu, 

: Amma kuma munyi tunani, 

: Komai yazo nufin Allah ne, 

: Allah jikan Janar Murtala. 


Mai martaba Janar Murtala, 


Ai mu mun tuna a kasarmu, 


: Lokaci da muna biyan kudin ruwa, 
: Na ruwa ruwan famfon nan, 

: Ya bamu shi muna sha kyauta, 

: Allah jikan Janar Murtala. 


A zamanin rashin Murtala, 


: Nijeriyar nan tamu, 

: Har ta sauke tuta kas, 

: Har tai kwana bakwai, 

: Kai har ma kasashen waje, 

: Ai su ma sun sauke tuta, 

: Tuta tasu kwana ukku, 

: A kas, martabar Janar Murtala, 


'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Mai martaba Janar Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Amin amin amin amin, d2 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Allah share kasar gashin shi, 
: Allah ya sashi gurin hutawa, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Ka ga dai tun dai farko dai, 
: Wadanda ke zauwa ta'aziyya, 
: Kasashen waje ma sun zo, 
: Anan Kanon nan ta Dabo, 
: Mai martaba Janar Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Ta'aziyyar Gen. Murtala 
Muhammad 
3.21b G/Waka : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Uhm. Allah jikan Janar Murtala, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: Amin amin amin amin, 
'Y/Amshi : Allah jikan Janar Murtala. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah jikan Janar Murtala. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Ya gyara Nijeriya tai kyawu, 


: Sai gashi yanzu shi baya nan, 
: Allah jikan Janar Murtala. 


Yau tsaron kasa ya goce mana, 


: Allah sa shi cikin hutawa, 
: Allah jikan Janar Murtala. 


Mai martaba Janar Murtala, 


Mai daraja Janar Murtala, 


To, yan Nigeriya mun rashi, 


: Munyi rashin Janar Murtala, 
: Allah jikan Janar Murtala. 


AYummar Nijeriya munyi rashi, 


: An yi rashin Janar Murtala, 
: Allah jikan Janar Murtala. 


Mai martaba Janar Murtala, 


Zamani na rasuwar Murtala, 


: Na ga ‘yan makaranta, 
: Masu aikin bautawa kasa, 
: N.Y.S.C. sun yo tafiya 


: Tun daga Kaduna har zuwa birni, 
: Nan Kanonmu birnin Dabo, 


: Duka kar suka zo birninmu, 
: Ba su hau bisa kan Jaki ba, 


: Ba su hau bisa kan shanu ba, 
: Ba su hau bisa kan Dobki ba, 


: Ko Rakumi ba su hau kayi ba, 


: Ba su hau bisa kan keke ba, 


: Ba su hau bisa kan babur ba, 


: Ba su hau bisa kan mota ba, 


: Ah! Ba su hau bisa kan jirgin kasa ba, 


: Ba su hau bisa kan jirgin sama ba, 


: Kai kasa suke takiwa, 
: Zuwa Kanonmu birnin Dabo, 


: Sun zo sun ta'aziyyar babba, 


: Mai martaba Janar Murtala, 


Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.22 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Allah jikan Janar Murtala. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Hajiya Ambe 
: Malama Hajiya Ambe. 


Malama Hajiya Ambe, 
Malama Hajiya Ambe. 


Sai sannu Alhajiya Ambe, 
Malama Hajiya Ambe. 


Jagora: Ta Alhajiya lakate, 
: Kunyi alheri danko, 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 
: Ga kudi dan baddawa, 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


: Ni Abdu ban raina ba, 
: Haji magaji magaji mai “yan kudi, 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


: Bai ya faduwa kasa wofi, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 


Nan ina dada gaidaki, 


: Don sabo da kaunarnan, 
: Da ki kaimana tun da can, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 


Wata rana azumi da yazo, 


: Na je tashe a wurin Abba, 
: Tai mani taguwa, tai man wando, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 
Malama Hajiya Ambe, 
Malama Hajiya Ambe. 


Ta Alhajiya Lakade, 


: Na kunya af Mutumina, 

: Direba Abdulkadir, 

: Ya tsaya mani kan kyauta, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 


Ai Abdu bai ya rainawa, 
Malama Hajiya Ambe. 


Mai sonka ke ma kyauta, 


: Ba don kidan waka ba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Malama Hajiya Ambe. 


Abdu dai na godewa, 
Malama Hajiya Ambe. 


Uwar su ta Dambatta, 


: Uwar Umma, uwar Zainab, 
: Innar Abba, 
: Matar gidan Hassan K.K,, 


: Abin da tawa Abdu yaro bai ya rainawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Ambe. 


Malama Hajiya Ambe, 


: Yanda kin kai na yarda, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Malama Hajiya Ambe. 


Jure fari sai tofa, 


: Kuma ai azama sai soja, 
: Tunda dai zamani ne, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 
Jagora: 


Malama Hajiya Ambe. 


Abdu bai ya rainawa, 
Malama Hajiya Ambe. 


To agaida ke dada gaida ki, 
Malama Hajiya Ambe. 


A gaida ke yanda ki kai man, 
Malama Hajiya Ambe. 
Manya bayarane ba, 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Mai fara'a da mutane, 

: Mai farin cikin da mutane, 

: Sai dai su Alhajiya Ambe, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 


Abdu bai ya rainawa, 
Malama Hajiya Ambe. 


Masoyinka nai maka kyauta, 


: Ba don kida da rawa ba, 
Y/Amshi : 


Malama Hajiya Ambe. 


Yau a gaishe ki da kyawu, 
Malama Hajiya Ambe. 


Yaro bai daukan yaro, 


: Sai rungumanni mu fadi, 


: Sannu Alhajiya Ambe, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.23 G/Waka 


Malama Hajiya Ambe. 


A Abdu dai bai rainawa, 
Malama Hajiya Ambe. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Malam Usaini Wasai, Min jibir 
: Usaini Wasai, 


: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


Usaini wasai, 


: Usaini Malamin makaranta, 


'Y/Amshi: 
: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 
: Ni Abdu yaro na gode mai, 
: Ba don kida ba, 
: Don martaba da so mai dadi, 
'Y/Amshi : 
: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 
: In dai na je ni biki, 


Usaini Wasai, 


Mai ilimin zamani, 


: Ya iya aikin noma, 

: Malam Usaini, 

: Har na kira shi sarkin noma, 
Y/Amshi : 

: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Allah taya ma Alhaji Amadu, 


: Mai wasai kaji babba, 

: Bai tattauye “yan yara ba, 
'Y/Amshi : 

: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Allah gafarta Malam, 


: Gami da ni baki dai, 
Y/Amshi : 
: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Ai Sa'idu Soja, 


Usaini Wasai, 


Ai Usaini wasai, 


Jagora: 


Jagora: 

: Yanda kai yi min yai dadi to,! 

Y/Amshi : 
: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


: Garin nan nan a wasai, 

: Ya z0 ya tsaya, 

: Tare da abokanshi, 

: Sunai mani alheri, 

: Dani da “yan yara na, 

: Ya baiwa masu kalangu, 

: Ya baiwa “yan amshi, 

: Nima ya bani, 

: Malam Usaini ka kyauta, 
'Y/Amshi : 

: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Kai ga Ilimin zamani, 


: Kuma ga shi mai yin noma, 

: Alkama ya noma, 

: Ga dawa ya noma, 

: Ga gero ga wake, 

: Balle a ce shinkafa, 
Y/Amshi : 

: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Malam Usaini na gode, 


Usaini Wasai, 


Ba ni raina mai jan mota, 


: Iron na Inusa Abbi, 

: Ni Abbu ban na raina ma ba, 
Y/Amshi : 

: Usaini Malamin Makaranta. 


Usaini Wasai, 


Jagora: 


Kaji lissafi in tuna da baba na, 


: Allah ya taimaka ma amin, 
: Dangiji wannan cikin garin 'yanzaki, 


: A kan aikin gona, 


: Na tuno Tasi kasco, 
: Ya ciriba biyu, 


: Ga shi shi ne kasco, 


: Ya iya aikin noma, 


: Ga direban mota, 


: Tasi matuki ya nuna hankali kan komai, 


Y/Amshi : 


Usaini Wasai, 


: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


Tasi na kasco, 


: Ni Abdu bani rainawa, 


Y/Amshi : 


Usaini Wasai, 


: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


Ah sai dare ya yi dare, 


: Za saida fatar kura, 


: Ta bunsuru ba saura, 


Y/Amshi : 


Usaini Wasai, 


: Usaini Malamin Makaranta. 


Jagora: 


Abdu na yabo ma, 


: Ba don kidi da yin roko ba, 


Y/Amshi : 


Usaini Wasai, 


: Usaini Malamin Makaranta. 


Makadi 
Wakar 
3.24 G/Waka 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Sai da Larabci 
: Sai da Larabci, 


: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: 


Allah gyara Wahabu Sarkin Kyauta, 


: Yara na san Komai ya zo nufin Allah ne, 


: Na san maganar Kano sai da Larabci, 


'Y/Amshi : 


Sai da harabci, 


: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Haka ne maganar Kano sai da Larabci, 
Sai da Larabci, 


: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: 


Manya manya ba yara ba, 


:Ahankali ake cin kifi, 
: Kowa yai garajen cin kifi, 
: Ai rannan kaya za ta sarke mai, 


Y/Amshi : 


Sai da Larabci, 


: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: 


In Allah ya taimaka ma amin, 


: Mai Kamfanin gadajen bono, 


: Sabo Abdu ya gode ma, 
: Dan Sule baban Sule, 
: Allah ya taya ma amin, 


: Haka nan ba don kida na da roko ba, 


Y/Amshi : 


Sai da Larabci, 


: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: Za mu taka maganar Kano sai da Larabci, 
'Y/Amshi : Sai da Larabci, 
: Mu 'yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: Eh Haruna Ubaliye Uban dakina, 

: Shi ma ya nunan halin kauna, 
: Tunda yana man alheri, 
: Alheri danko ne bai faduwa kasa banza ba, 
: Yaro ba zai ja da manya ba, 

Y/Amshi : Da manya ba, 
: Yaro bazaija da manya ba, 
: Sai da Larabci, 
: Mu ‘yan Kanawa mu ce Hausa. 


Jagora: Haka ne yaro bazaija da manya ba, 
'Y/Amshi : Da manya ba, 
: Yaro ba zai ja da manya ba. 


Jagora: A gai sheka Alhaji Abdu, 
: Alhaji Abdu sarkin Fulani, 
: Wanda dai bai nuna halin dagawa ba, 
Y/Amshi : Dagawa ba, 
: Bai nuna halin dagawa ba. 


Jagora: Eh na godewa Muhammad Bashari, 
: Dan Alhaji Sule marafa, 
: Zaki dan Haruna yayan Hauwa, 
: Wanda ya nuna halin Kasaita amma, 
: Ba don kida ko da roko ba, 


'Y/Amshi: 
: Ba don kidana da roko ba. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Roko ba, 


Haka nan yaro ba zai ja da manya ba, 
Da manya ba, 


: Yaro ba zai ja da manya ba. 


Jagora: 


To na ce Akuya ba ta layya inga rago, 


: Na godewa Alhaji Yahaya dan Usaini Muradun, 
: Shi ke sai da akwatun karfe 


: Mai sai da akwatun roba, 


: Alhaji Yahaya a gaishe shi, 


: Yayan Abu yar kawa gaishe shi, 


: Shi ma bai nuna halin dagawa ba, 


'Y/Amshi 


: Dagawa ba, 


: Bai nuna halin dagawa ba. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Ka tabbatar maganar Kano sai da Larabci, 
Sai da Larabci, 


: Mu ‘yan Kanawa mu ce Hausa. 


Makadi 
Wakar 
3.25 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Auta Hudu Maigoro 
: Mai goro Auta Hudu. 


Mai goro Auta Hudu, 
Mai goro Auta Hudu. 


Mai goro Auta Hudu, 


: Mai sai da dan shagamu, 


'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 
Jagora: Manya-manya in ji Kanana, 
: Kasan shan wuyar wuta sai karfe, 
: Kai a gama sai soja, 
: Dan zamani ya chanza, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: In tuno bawan Allah, 
: Kai haji Basiru Sannu, 
: Sannunka jirgin goro, 
: Min jibir Local Gobernment, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Alhaji Basiru, 
: Na Alhaji wada, 
: Sanu jirgin goro, 


: Tashi uban mai waka, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Alhaji Basiru Bawan Allah, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Mai fara'a ga mutane, 
: Ga sadaka mai kyauta, 
: Bai yi wulakanci ba, 
: Cikin su kaf al umma, 
Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Allahu yai yima sakayya, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Ai duniya labarai, 


: Abin cikin labari, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Wai zani can in gaisa, 


: In ga sale nawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Kai bari kar ka sana wuce, 


: Ban tuno da babana ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Ina nawa Auta? 
Mai goro Auta Hudu. 


Ya saba mana alheri, 
Mai goro Auta Hudu. 


Mai goro Auta Hudu, 


: Mai kwance daurarre, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Ga mai kwance daurarre, 
Mai goro Auta Hudu. 


A gaishe ka dai dan dattijo, 


: Mai halin Kkasaita, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Sannu Auta Hudu, 


: Mai sai da dan shagamu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Uban gidana ne, 


: Mai sai da dan shagamu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Na Dingin tallafai, 


: Amin jibir local Gobernment, 


: Idan na je gaishe shi, 
: Sai ya yi mani alheri, 
: Idan ya tashi kyauta, 
: Sai ya ba wa maka da, 


: Ka na ya bawa ma'amsa, 


: Har Maroka sun samu, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
'Y/Amshi : 
Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 
Sannu mai goro Auta namu, 
Mai goro Auta Hudu. 
Mai goro Auta Hudu, 


: Mai goro dan shagamu, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Idan na ganshi na gaishe ka, 


: Ma su kyauta kullum, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Gaishe ka ma su dakin goro, 


'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Ai mutumina ne Auta, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Allah ya taimaka ma Alhaji Basiru, 
: Jirgin goro min jibi Local Gobernment, 
: Kowa ya zo zai samu, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Alhaji Basiru Jirgin goro, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Kai na Bature Sarkin noma, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Uban gidan Bature sarkin noma, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Zaki na Malam Badayi, 
: Yanda kayi ma Abdu ban raina ba, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Na gode Auta sannu, 
: Ai yan da yai min dai dai ne, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: In za na tai yawo na, 
: Waka in yiwa Auta mai goro, 
: Auta Hudu nan kanon mu ta Dabo, 


: In ma Auta Hudu, 
: Kano a Ilorin, can kasar Yarabawa, 


: In ma Auta Hudu, 
: Kai in na tafi Ibadan, 


: In ma Auta Hudu, 


: Ban raina kyauta tai ba, 


'Y/Amshi: 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 
Ya mai goro dan shagamu, 
Mai goro Auta Hudu. 


Ina kida nai wa Babana, 
Mai goro Auta Hudu. 


Baba sannu Auta, 

Mai goro Auta Hudu. 

Zaki na Sabitu mai gasket, 
Mai goro Auta Hudu. 


Mai martaba na Alhaji Sale, 


: Wanne Alhaji Sale, 

: Mai Zare na dingin, 

: Shi ko Alhaji Salen, 

: Kuma na Alhaji Sale, 


: Mai saniya ya kyauta, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Na gaisheka don soyayya, 
Mai goro Auta Hudu. 


Ku sa kida na yi ma Hudu, 


'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Ai Hudu yara ya saba, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 

Jagora: Ya saba rawar “yan goro, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Shi ka sayo shi kan saida, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Mai kwance daurarre ne, 
: Shi ma ya na kwanto shi, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Hudu na yaba da yin alheri, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: A ban kida na yi masa waka, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Ai sai dare ya yi dare, 
: A sai da fatar kura, 
: Ta bunsuru ta kare, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: Jan kada mai daraja, 
: Hudu adai gaishe shi, 
'Y/Amshi : Mai goro Auta Hudu. 


Jagora: 


Jan kada mai daraja, 


: Sai Hudu bawan Allah, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 


Dingin zan tafi fa, 


: Min jibir Local Gobernment, 
: Sai in ga Auta Hudu, 


Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.26 G/Waka 


Jagora: 


Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Mai goro Auta Hudu. 
: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Yusif Garba Kansila Gabasawa 


: Yusif Garba Kansila. 


Yusifu Garba Kansila, 


: Yusifu Garba Kansila. 


Yusifu Garba na yaba, 


: Yusifu Garba Kansila. 


Allah taimaka masa, 


: Zaki angwan Rahinatu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Yusifu Garba Kansila. 


Ranar bikin kansila, 


: Yusifu Garba nai kallo, 
: Rannan aka shani biki, 
: An bani kudin batar, 

: Wa abinci aka ban, 


: Duka dani har yarana, 


: Makada da 'yan amshi, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ya yi mana Alheri, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Za na kwan Zugaci in rawa, 
: In waka da ki da, 
: In yi ma angwan Rahinatu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Babban aboki ne, 
: Rannan yai mai riga, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ba yunwa a garin sa, 

: Naje kida nai waka, 

: Yusifu Garba ya tsaya, 
: Yusifu Garba Kansila. 


Ai Alhaji Murtala Zainawa, Kansila, 


: Don darajarka Yusifa, 
: Yusifu Garba Kansila. 


Isihu dan Abubakar, 


: Yusifu Garba Kansila. 


Gagara gasa Alhaji Yusifu, 


: Ka yi kokari, 
: Yusifu Garba Kansila. 


Amma na ga salihu, 


: Kuma ya sai mai wando, 
: Kuma ya ban takalma, 

: In zaga a duniya, 

: Yusifu Garba Kansila. 


Ai ya ban takalma, 


: In zaga a duniya, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Yusifu Garba Kansila. 


Isihu Garba Kansila, 


: Na Alhaji Magaji, 
: Garun Danga mutumina, 


: Ya nunan alkawari, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Yusifu Garba Kansila. 


Sannu Malam mai yadi, 


: Babba na Garun danga, 


: Mutumina mai sona, 


: Kauna dan ubangiji 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


: Yusifu Garba Kansila. 


Gagari gasa ki gudu, 


: Yusifu Garba Kansila. 


Sai ya ban ya zo dadi, 


: In ya bani nawa ma, 


: Sai ya ba ma makada, 


: In ya ba ma makada, 

: Ya ba ma masu man amshi, 
: Mai rokon duk da yaje, 

: Alheri za ya yi ma, 


: Alhaji Garba na yaba mai, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Yusifu Garba Kansila. 


Sannu yusifu kansilan, 


: Gezawa ya Zauna, 


: Ya zauna Gabasawa, 


: Local Gobernment, 
: Nan ma yayi kansila, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Yusifu Garba Kansila. 


Na Alhaji Sani Dawaki, 


: Gagari gasa ki gudu, d2 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Yusifu Garba Kansila. d2 


Haba Zaki dan Abubakar, 
Yusifu Garba Kansila. 


Alhaji Ibrahim, 


: Wannan a gaishe shi da kyau, 


: Alheri ya ke yi man, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Yusifu Garba Kansila. 


Yusufi Garba Kansila, 


: Ya yi aiki na shi da kyau, 


: Kana ba ha'inci, 


: Bai gwada Zalunci ba, 
: Sanda ya ke kansila, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Yusifu Garba Kansila. 


Haji Murtala Zainawa, 


: Garnakaki maki gudu, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Yusifu Garba Kansila. 


Baba Usaini Kansila, 


: Yanu nan halin kwarai, 


: Ban manta ba yai yi man, 
'Y/Amshi : Yusifu Garba Kansila. 


Jagora: A gaisheka a gaida mu, 
'Y/Amshi : Yusifu Garba Kansila. 


Jagora: Gagari gasa ki gudu, 
'Y/Amshi : Yusifu Garba Kansila. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Malam Magaji Garundanga 
Gabasawa 
3.27 G/Waka : Chairman Malam Magaji 
Garundanga. 


Jagora: Chairman Malam Magaji Garundanga, 
'Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Dole ne na gode Sarki Allah, 
: Mai sonka dai yana sonka, 
: Kaji magana mai dadi 
: Kaji lafazi mai dadi, 
: Wurin na Garundanga, 
: Chairman bai shirya aikin da yai cuta ba, 
'Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Nai maganar Alhaji Yusifu, 
: Abubakar guda, 
: Kansila ne wannan, 


: Wanda yai kansila, 
: A sabuwar Local Gobernment, 


: Din da akai Gabasawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Gagara gasa, 
Malam Magaji Garundanga. 


Ba za su iya ba, 

Malam Magaji Garundanga. 
Ka isa gayya, 

Malam Magaji Garundanga. 


Baki kwanta, 


: Ba abin da kai mani, 


: Malam Magaji wasan gwanki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Abin Yaban Mamaki, 


: Magaji kai abin tarishi, 


: A Local Gobernment din Gabasawa, 


: Ya yin nan akai ta sabuwa, 


: Kai ma aka yika sabon Chairman, 


: Wannan na Local Gobernment din, 
: Gaba daya aka baka, 
: Ka shirya aikin daidai, 


'Y/Amshi : 
Jagora: 


Chairman Malam Magaji Garundanga. 
Ba ma anan birni ba, 


: A ko ina an sanka, 


: Magaji Allah ya taimaka ma amin, 
Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Ina yabama Malam Magaji Torongiwa, 
Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Alhaji Adamu Sarkin Kasuwa a gaisheka, 

: Mai baki bai tsoro, 
: Kana kuma da halaccin baki, 
: Wanda yai yi ziyara, 
: Gidan shi nan zai kwana, 
: Kana a ba shi masauki, 
: Da shimfida kyakkyawa, 

'Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: A bani rainawa, 
: Alhaji masta ya kyauta, 
: Allah karba Ubangidan na masoyi, 
: sun mani kyauta, 
: Ba don kida da wake naba, 
'Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Garkami wandon karfe, 

: Wanda duk ya sanya ka, 

: Bai ya zama bai tafiya, doki, 

: Sai dai tsaiwa Chairman, 

: Malam Magaji baban Ummi, 

Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 

Jagora: Sai ka ganai yaro ne, 

: Aka fado manufar shi, 


: A ka fado aikin shi, 
: Sai ka tarar ya girma, 
'Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Jagora: Gagara gasa Malam magaji Torongiwa, 
Y/Amshi : Chairman Malam Magaji Garundanga. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Balarabe na Sabuwa 
3.28 G/Waka : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Balarabe na Sabuwa, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na gode na sabuwa, 
: Balarabe yai Komai, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na tafi za ni min jibir, 
: Don na gano na Sabuwa, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Ni na gode Alhaji Abdu, 
: Haji Abdu mai waya, 
: Ai ya kyauta kwarai-kwarai, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Gagari gasa ki gudu, 


: Balarabe yai daidai 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na Haruna Ubaliye, 
: Wannan direban mota, 
: Abdu ya gode mai, 
: Yanda ya man yai daidai, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 
Jagora: Haruna Ubaliye, 
: Maza magurza karfe, 
: Bana Bellon Kadir, 
: Abbi direban mota, 
: Da'iman na gode, 
: Ba don kida yai yi ba, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Gagara gasa ki gudu, 
: Balarabe na sabuwa, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na gode Abudu ban raina ba, 
: Kwarai-kwarai, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na gode Ahmadu, 
: Ni Amadu na gode mai, 
: Yanda ya man ya kyauta, 
Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Mamuda na Dingin, 2 


: Ai direban mota ne, 

: Shima amin jibir, 

: Alheri yake yi min, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Abdu ban raina ba, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Balarabe na sabuwa, 
: Mun gamu hanya ya ban, 
: Ya ishe mu wurin yin, 
: Sana'a ya ba mu kudi, 
: Ya kuma ya kara, 
: Balarabe na sabuwa, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Shi Balarabe dan Binta, 
: Kuma dan muntari, 
: Balarabe kai komai, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na gode, yanda kai dai dai ne, 
: Na sabuwa, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 
Jagora: Ga fara'a da mutane, 
: Sadaka sai kyauta, 
: Dukka a wurin na sabuwa, 
'Y/Amshi : Balarabe na Sabuwa. 


Jagora: Na gode mai da'a, 


Jagora: 
: Ka bani kyauta ki gudu, 
: Balarabe na Sabuwa. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Jagora: 
: Balarabe ka kyauta, 
: Balarabe na Sabuwa. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Yanda kai yimin kai daidai, 
Y/Amshi : 


Balarabe na Sabuwa. 


Na gode masa ni kigudu, 


Abdu ya gode mai, 


: Yanda yai yimin, 

: Abdu yaro ban raina mai, 
: Alheri da yai yi min, 

: Balarabe na Sabuwa. 


Kai Balarabe ka kyauta, 
Balarabe na Sabuwa. 


Ka bani kyauta ki gudu, d2 
Balarabe na Sabuwa. 


A gaisheka a gaishe ka, 
Balarabe na Sabuwa. 


Dare kake mai ban tsoro, 


: Balarabe yai nune, 
Y/Amshi : 


Balarabe na Sabuwa. 


Abdu ya gode ma, 


Dan muntari da Binta, 2 


: Balarabe na Sabuwa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 


Balarabe na Sabuwa. 


Gaishe ka dan gidan muntari, 2 
Balarabe na Sabuwa. 


: Gaida Balarabe yai komai, 


Balarabe na Sabuwa. 


Abdu yaro ban raina ba, 


: Balarabe na Sabuwa. 


Kaji Zaki mai ban tsoro, 
Balarabe na Sabuwa. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Alhaji Muhammad Tasi Yan Zaki 


Min jibir 


3.29 G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


: Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Na gidan kasco mamman tasi, 
Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Na Dangiji ban raina ma ba, 


: Na Yanzaki in na sauka, 


: Domin na gano mamman Tasi, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Mamman Tasi na Jan mota, 


: Na gidan Kasco ka kyauta min, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Na Dangiji ban raina mai ba, 


: Ai kasan shi mutumina ne, 


: Bazan raina mai ba Tasi, 


: Na Alhaji Sule na “yanzaki, 
: Ya Saba Alheri kullum, 
: Badan da kida ko roko ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Abdu ban raina ma ba, 


: Balle maganar yan yarana, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Na gidan Kasco Mamman Tasi, 


: Ya gwada mana kauna mai dadi, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 
Ah gashi fari da farin hali, 


: Kana bai ya zagin kowa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Allah ya taya ma dai yaro, 


: Yanda kayi wa mai waka, 


: Yanda na samar har agida, 


: Mamman yai mana alheri, 
: Ko yara nau sukaje sune, 


: Mamman yai masu alheri, 


: Allah ya biya ma amin, 
: Dan mu yanda ka ke, 


: Ka kyauta mun, 


'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Ko da yawo naza inje, 
: Sai nai maganar Mamman Tasi, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Mamman Tasi'u Zaki jan Zaki, 
: Jan Zakin mai ban tsoro, 
: Kurum babban kambu, 
: Gagara totsa kan laya, 
: Kasan mutumi na ne nima, 
Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Na gidan Kasco, abin da ka man, 
: Abdun yaro ka kyauta min, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 
Jagora: Bari dai in koma 'yanzaki, 
: In gano yaro mamman ya zo, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Dan Yarabawa mati, 
: Mati mai ‘yan mota mati, 
: Yayan sulaimanu Teacher, 
: Mai Ilimi dan koyarwa, 
: Abdu yaro ban raina ma ba, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: A gaisheka a gaishe mu, 
: Aa gai sheka da alheri, 
: Dan ka saba hannun baiwa, 


'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Mamman Tasi'u ba yaro ne ba, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Alhaji Sulemanu na “yan zaki, 
: Sulen Allah gagara canji, 
: Ai ya yi baki bai ya tsoro, 
: Wanda yai baki bai tsoro ba, 
Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: A gaishe ka Sule ba canji, 
: Sule Allah kyauta ma, 
: Alhaji Suleman na yanzaki, 


: Mutumina mai sona kullum, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Sale a gaisheka a gaishe mu, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: Babba mai daraja mamman Tasi, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: A sannu mai daraja mamman Tasi, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: A gaisheka a gaishe mu, 
: Ba don da kidi ko roko ba, 
'Y/Amshi : Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Jagora: 


Haba dai maganar dan dattijo, 


: Mai yi mana hali kyakkyawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


A nai maganar Sulemanu, 


: Sulen Allah gagara canji, 
: Alhaji Allah kyauta ma, 
: Dangiji ban raina mai ba, 


: Ya nuna hali nai kyakkyawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Ai yaro bai yi ya manya ba, 
Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Ni Abdu yaro ban raina ma ba, 
Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Kaji a gaisheka a gaishe mu, 
Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Ya saba ya bamu dan kauna, 


: Ba dan da kida ko wake ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


A gaisheka a gaishe mu, 


: Badon kadida ko wake ba, 


Y/Amshi : 


Na gidan Kasco Mamman Tasi. 


Makadi 
Wakar 
3.30 G/Waka 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Alhaji Lamido Hassan 
: Alhaji Lamido Hassan. 


Alhaji Lamido Hassan, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Gagari gasa ki gudu, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Kai kida har ka fadi, 


: Ni ko ina yin waka, 
: Dattijo Lamido Hassan, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Gaida kai janzaki, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Ya yi kyau yai kyauta, 


: Ga shi da kyawun dabi'a, 
: Alhaji Lamido Hassan, 


Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Gagara gasa ki gudu, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Mai kayan in jin nika, 


: Abin da duk kake bida, 
: Indai kan in jin nika, 


: To taho Kano saye, 
: Nan gun Lamido Hassan, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Alhaji Lamido Hassan. 


Ga shi fari ga fara'a, 


: Ga sadaka ga kyauta, 
: Kun ji Lamido Hassan, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Sannu ubansu Auwalu, 2 
Alhaji Lamido Hassan. 2 


Baban Mamman Auwalu, 


: Mijin Halima a gaishe ka, 


: Haji Lamido Hassan, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Gagari gasa ki gudu, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Nasara mai shinkafa, 


: Nan Kano na gode, 


: Yanda kai mana Alhaji yi ma, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi 


Makadi 


: Alhaji Lamido Hassan. 


Abdu na godewa, 


: Alhaji Lamido Hassan. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 


Wakar 
3.31G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda 
: Dangidan Bala Maiwalda. 


Dangidan Bala Maiwalda 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Ai duniya dai labari ce, 


: Dangidan Bala na gode, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Abdu yaro ya gaishe ka, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Na Alhaji shu'aibu ba fasawa, 


: Dangidan Bala na gode, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Na Alhaji Shu'aibu ba fasawa, 


: Dangidan Bala Maiwalda, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Yaro bai ya daukan yaro, 


: Sai dai rungumanni mu fadi, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Gani ga kwaryau, 


: Ga kanin sule ta ya, 


Y/Amshi : 


Dangidan Bala Maiwalda. 


Jagora: 
: Kwaryau kanin Sule taya, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Abin ciki ma labari, 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Ga Ayuba da musa Dabo, 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Ya'u Rabi'u na gaishe ku, 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Auwalu wani dan yaron nan, 
: Jikan Alhajiya Hansai ne, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Dangidan Bala Maiwalda. 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Gani da kwaryau, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Na ce yara duniya labari ce, 
Dangidan Bala Maiwalda. 

Ga Haladu ga mamman lawai yaro, 
Dangidan Bala Maiwalda. 


Haka ga shu'aibu da musa yaro, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Baban Auwalu na da kalangu, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Auwalu Auwalu wani yaro, 
Dangidan Bala Maiwalda. 


Kuna yin kidi da Abdullahi, 


Yaro bai yi kamar manya ba, 
Dangidan Bala Maiwalda. 


Banna manta gajeren Malam, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


Dangidan Bala Maiwalda. 


Aikwa bana man ce gajeren Malam, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Uban Inna baban Isuhu, 


: Kuma baban Auwalu, 


: Dan yaronnan yana mana kyauta, 


: Mukwa gashi muna yin waka, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Kuma Abdu na mariya ya gode, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Ni Abdun na mariya na gode, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Ga Abdun na mariya mai waka, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Na Kubura Abdu mai yin waka, 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Yara komai ya zo nufin Allah ne, 


: Salisu Allah yai ma albarka, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Dangidan Bala Maiwalda. 


Dangidan Bala Maiwalda, 


: Yaron da ke ta jonin karfe, 


Y/Amshi : 


Dangidan Bala Maiwalda. 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Makadi 
Wakar 


: Da lantarki suka jonin karfe, 
: Dangidan Bala Maiwalda. 


: Sannu dan gidan Bala na gode, 
: Dangidan Bala Maiwalda. 


: A gaisheka dai a dai gaisheka, 
: Dangidan Bala Maiwalda. 

: Ya bamu ya kuma ya kara, 

: Dangidan Bala Maiwalda. 


: A baka a karama ai kari, 
: Dangidan Bala Maiwalda. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: N'ummala Mai Gashin-Baki Min 
jibir 


3.32 G/Waka : N'ummal Mai Gashin-baki. 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 


: Na'umala Mai Gashin-baki, 
: Na'ummala Mai Gashin-baki. 


: Ya bani ma tun ban soma ba, 
: Na'ummala Mai Gashin-baki. 


: Gaisheka dai Ibrahim na wa, 
: Na'ummala Mai Gashin-baki. 


: Ibrahim na keta gashin bakin, 


: Nan naka yayi ma kyau sosai, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ni naga muzu-muzu, 


: Mai ban tsoro ne, 


Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 
Muzu-muzu muzu-muzu, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


A 'yan yara duniya labari, 


: Kuma abin ciki labarai, 


: Ai mai son ka yana sonka dai, 


: In yana sonka ba ka yi mai laifi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Allah ya taimaka ma Amin, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Haka yaro ba za ya dau yaro ba, 


: Sai dai rungumanni mu fadi, 


: Maitayin zare da allura, 


: Abdu ba zan raina ba, 


: Yaro mai saida kaya danye, 


: Amma ba kayan sata ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Daga goba sai dai lemo, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Ayabar sayarwa mai zakin nan, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Mai kwakwar sayarwa mai gardinnan, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Mai saida dukkan kaya mai kyau, 
Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Gaisheka dai a gaisheka, 
Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Tsaya dai in fada ba ba shi, 
: In tuno sa'adu tela, 
: Wanda ya ci riba sosai, 
: Kaga ya iya dinki, 
: Dinkin kayan sawa, 
: Bayan kayan sawa, 
: Kuma ga ilimin zamani, 
: Yana yin dinkin 
: Yara kanana in sunje gunai, 
: Don sabo da ya koya masu, 
: Kana ga yadi yadi, 
: Kala-kala yana saidawa, 
: Shi ne yasa a ganina, 
: Nima na ce ya ci riba uku, 
: Aminin Naummala, 
: Wannan Mai Gashin-baki, 
: Yaro mai sai da koya danye, 
: Amma ba kayan sataba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Bara dai in maganar “yan yara, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ah bara dai in maganar “yan yara, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Gashi Sa'adu bacci kida ba ka min, 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ai sai dare ya tsala dare, 


: Sannan ake saida fatar kura, 
: Kasan ta bunsuru bata nan, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ina Hajara ‘yar yarinya? 


: Wannan fara abar dubawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


To gidan limamai mai kyau duba, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ta yi Lutsa, can kar tai cassa, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Da gurin riko da gurin shafawa, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Nace haba Hajara yarinya, 


: Im na gan ki ina shidewa, d2 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. d2 


Jagora: A yaro ya ga gidan walawa, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Muzu-muzu muzu-muzu, d2 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Yaro ba za ka dau yaro ba, 
: Sai dai rungumanni mu fadi, 
: Kai manya-manya in ji kanana, 
: Naummala muna gaida ka, 
: Mijin Zahira da Talle, 
: Na Ali ban raina ba, 
: Abin da kai mani na gode, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: To! Sai a gaisheka, 
: A gaishe mu, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Ai yaro ba za ya dau yaro ba, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Yara jure fari sai tofa, 
'Y/Amshi : Na' ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Aradu yara mai shan wuta sai karfe, 
Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Kugiya mai gudu, mai mota, 


: Wannan direba mai mota ne, 
Y/Amshi : 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Da Halihu bana raina wa, 

Na'ummala Mai Gashin-baki. 

A gaya masa nima ban raina mai kyauta, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ai Audu yaro ina gode mai, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Na ga muzu-muzu nan mai ban tsoro, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ya bani kuma sai ya dada min, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Tsaya mai kuke fadi 'yan yara, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Nayi rawa ta ban juyi ba, 


: Nayi rawar sama ban juyi ba, 
Y/Amshi : 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ina ga dai Hajara bata nan, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Kwarai yarinya abar dubawa, 


'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: A gaisheka dai a dai gaishe mu, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Kai in kaga ina jin sanyi, 
: Banji ruwan naira ba, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 
Jagora: In kaga ina jin sanyi, 
: To banga Mairuwan naira ba, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Alh Dan yaro Mairuwan naira, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Na gano yaro Mairuwan naira, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: A ai indai yazo yaiyafin naira zai, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Muzu-muzu-muzu-muzu muzu-muzu, kai 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Ka tafi thinking an tsere ma, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: Kai ka tashi ka dawo tsoho ne kai, 
'Y/Amshi : Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mun kira su suna annan, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Na'ummala mai gashin baki, 


: A Abdu bayya raina wa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Na ga muzu-muzu, 


: Har ya ban tsoro, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 
Jagora: 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.33 G/Waka 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ai jakadiya ta lawan ta kyauta, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


Ai kuwa kome suke nufin sai sunyi, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 
Ai kwa na kyautaka ni ban kosa ba, 
Na'ummala Mai Gashin-baki. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Malam Habu Dansanda 
: Malam Habu Dansanda. 


Malam Habu Dansanda, 
Malam Habu Dansanda. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Allah shi dai kyautama, 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Ba don kidi ba da waka, 
: Am sai don sabo don soyayya, 


Allah shi dai kyauta ma, 
Malam Habu Dansanda. 


Allahu dai ya taya ma, 


: Malam Habu Dansanda, 
Y/Amshi : 


Malam Habu Dansanda. 


Baban Aminu, Angon Nana, 
Malam Habu Dansanda. 


Kurum babban kambu, 
Malam Habu Dansanda. 


Dare mai ban tsoro, 
Malam Habu Dansanda. 


Malam Habu Dansanda, 
Malam Habu Dansanda. 


Ah na gode ma, 


: Ka diba domin kauna, 

: Daga kano can birni, 

: Jalla ya yi nufata, 

: Mun ka zo nan Daura, 

: Ran sunan Murjanatu, 

: Kidi da waka mun yi, 

: Babu wanda za ya hanamu, 


'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 
Jagora: Na gode ma, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: A'a ban raina ba, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Ai sai ku kira mani Garba, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: A bawa Garba gagara gasa, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: A Malam Garba mai ban tsoro, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Garba na gode, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Sannu a dai gaida ka, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Yayan Rayyanatu na gode, 
: Allah shi dai kyauta ma, 
: Amin saboda ma'aiki, 
Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: A na gode dai, 
Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 
Jagora: Haka ne Habu ka kyauta, 


'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Garba mai ban tsoro, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Garba na gode ma, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Gagara gasa Garba Habu, 
: Na inuwa a tankwasa gwiwa, 
: Nijeriyan Dansanda, 
: Habubakar kuma Garba, 
: Su ne ka kera gadaje, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Su kera gadaje, 
: Gadajen Bono, 
: Mai waya shidda sunyi, 
: Mai waya bakwai sunyi, 
: Mai waya takwas sunyi, 
:Mai waya tara sunyi, 
: Sun yi mai waya Goma, 
: Mai sha daya ma sunyi, 
: Malam Habu a yi kwance, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: Ai yau Habu ka kyauta, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Jagora: A lafiya Habu ka kyauta, 
'Y/Amshi : Malam Habu Dansanda. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 

Wakar : Alhaji Adamu Aikawa 

3.34 G/Waka : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai sai da dankalin Turawa, 

'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Bisimillahi Rabbana lillahi, 
: Allahu wanda yai yo kowa, 
'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 
Jagora: Mu dai mun gode wa Allah, 
: Muna yabon rasulullahi, 
: Muhammadu Nabiyyu baban Fati, 
'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Kuma na godewa Alhaji Ado, 
: Adamu Aikawa, 
: Baban Aminu yayan Sani, 
: Mai sai da dankalin Turawa, 
'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: 


Kurum na ce babban kambu, 


: Indare yai yake ban tsoro, 


: Ga koroso baban zara, 
: Adamu Aikawa na gode, 
: Badan kida, da wakata ba, 


'Y/Amshi 


: Adamu Aikawa Alhaji, 


: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: 


Adamu Aikawa na gode, 


: Badan kida da wakata ba, 


'Y/Amshi 


: Adamu Aikawa Alhaji, 


: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: 


A birni ya kaini inda na ke so, 


: In je inda za nai waka, 


: Zan yiwa Adamun Aikawa, 


'Y/Amshi 


: Adamu Aikawa Alhaji, 


: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: 


Shifa Alhajin Adamun Aikawa, 


: Ga kudi sutura ya samun, 
: Har ya bamu wurin kwantawa, 


: Ga abinci mai kyau na nan, 


: Kana in da ruwan sha debo, 


: Kara bamu ruwan yin daga, 
: Adamu Aikawa Alhaji, 

: Allah kadai shi ke sakama, 

: Ba dai bakin cikin bawa ba, 


“Y/Amslhi : 


Adamu Aikawa Alhaji, 


: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Iy Allah sakamashi bisa alkairi, 
: Abin da kai yi din yaddubai, 
'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Ai a duk rana tai ni birnin Dabo, 
: Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mijin Jamila da Indo sannu, d2 
: Gaisheka dai a dai gaisheka, 
: Na Alhaji yaro Bala na gode, 
: Ba dan kida da waka ta ba, 
Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Adamu aikawa Alhaji, 
: Gaisheka dai ina gaida kai, 
'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Adamu a gaisheka har mutanen birni, 

: Ai kaima mutumin birni ne, 
: Kana akwai halin “yan birni, 
: Wan dai yake da hali mai kyawu, 
: Adamu Aikawa na gode, 
: Baban Aminu yayan sani, 

'Y/Amshi : Adamu Aikawa Alhaji, 
: Mai saida dankalin Turawa. 


Jagora: Gaisheka uban Muhammadu Ba shir, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Baban Hassan da Usaini, 

: Baban Hassana da Usaina, 

: Adamu Aikawa na gode, 

: Badan kida da wakata ba, 

: Adamu Aikawa Alhaji, 

: Mai saida dankalin Turawa. 


Manya-manya in ji Kanana, 


: Kasan mai-shan wuta sai karfe, 


: Kana ai azama sai soja, 


: Adamu Aikawa ya kyauta, 
: Ba don kidan da waka ta ba, 


'Y/Amshi 


Makadi: 


Wakar 
3.35 G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


: Adamu Aikawa Alhaji, 


: Mai saida dankalin Turawa. 
Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Badamasi Tela Wasai, Min jibir 


: Sai Badamasi Tela Wasai. 


Sai Badamasi Tela Wasai, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


In ji kida waka na yo mai, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


In ji Kidan waka ta girma, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Ba wani wasa in da aiki, 


: Yaro bai ya ja da manya, 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 


Jagora: 
: Zaki mai iya saida kaji, 


: Can a Kasar Min jibir gama dai, 
: In tahiya ta kaini wasai, 


: Za na gano tela a wasai, 
'Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


Yara a baka akara baka, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Abdu bai raina ba kwarai yau, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 
Gagara gasa a dai gaisheka, 


: Sai Badamasi tela wasai, 
Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


Dare mai ban tsoro, 


: Tela mai dinki na yadi, 

: Sai ya dinka ya yi daidai, 

: Koda bai auna datip ba, 

: Badamasi tela wasai, 
'Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


Usaini mai kanti na gode, 


: Mai saye yana saidawa, 
: Ai shima na nan a wasai, 
Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


Ummaru mai jogo miyetti, 


: Ya yi sana'ar ya saya ne, 


: Ya yi sana'ar ya sayar ne, 
: Na gode mai yanda yai min, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: Shi Ummaru mai jogo mai kaji, 
: Sai ya saya, ya sayar ya sayo kuma, 
: Dukkan sana'atai ta kaji, 
: Nima har an bani kyauta, 
: Na dinga miya a gida da zaki, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 
Jagora: To ai dan haka yau na so in ganshi, 
: Ya nunan hali na kwarai fa, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: Alhaji Isuhu na gode, 
: Mai kifi ne masunci, 
: Mai sayen kifin ya saida, 
: Abdu yaro ban raina ba, 


: Yanda ya min Allah ya yi mai, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: Gagara gasa ba fasawa, 
: Alhaji Isuhu mai kifi, 
: Abdu yaro ban raina ba, 
: Yanda kamin Allah taimaka ma, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: Yaro ba ya ja da manya, 
'Y/Amshi : Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Yanda ka min Allah taimaka ma, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 


Gawo dan fulani mai T.5, d2 


: Koa Rumawa sai ya kaimin, 
Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


A ban raina ba abin da yai min, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


A baka a karama a dadama, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Yai ma dinki ka saka yayi daidai, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


A ana gode ban raina ma ba, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


A gaisheka Badamasi Tela, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Na gode ban raina ma ba, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Ai yaro bai ya daukan yaro, 


: Sai dai rungumanni mu fadi, 


: Na ce Badamasi Tela Wasai, 
Y/Amshi : 


Sai Badamasi Tela Wasai. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Makadi : 


Wakar 
3.36 G/Waka 


Jagora: 


Na gode Badamasi Tela Wasai, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Gagara gasa ba fasawa, 
Sai Badamasi Tela Wasai. 


Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Ado Galadima Marmara 1995 


: Ado Galadima Marmara. 


Ka ga Imformation Min jibir, 


: Ke ba da bayani shi kadai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Dan Iliya baban Iliyasu, 


: Na fada uban maza, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Ado Galadima marmara, 


: Allah ya biya ma ka jiko, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Ina baban salamatu, 


: Baban Hauwa'u gaisuwa, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Ya fada yano ce, 


: Ya fito bansan mugun ba, 


: Sai na ce muje in ganshi har gida, 


Y/Amshi : 


Ado Galadima Marmara. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Allah ya ta ya maka zaki gaisuwa, 


: Ado Galadima Marmara. 


Jikan sarkin dogarai, 


: Na Kano birni baki daya, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 


Ado Galadima Marmara. 


Kaga imformation ya fito, 


: Ado Galadima Marmara. 


Kadda ka ce mashi shi fari, 


: Inda duk ka ganai ce ne baki, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Akawal ka zarce musa ya ne, 


: Ado Galadima Marmara, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 


Ado Galadima Marmara. 


Abdu ban raina ba ka biya, 2 


: Ado Galadima Marmara. 2 


Baban Hauwa'u, 


: Komai ka fada daidai ne yayi dai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Kago imformation, 


: Shi ne ke ba da bayani shi kadai, 


Y/Amshi : 


Ado Galadima Marmara. 


Jagora: 
: Na Yadda da aiki kai ka zo, 
: Ado Galadima Marmara. 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Ado Galadimar marmara, 


Haka dai 'yan yara, 


: Nima ya sa mu yi aiki nai kwarai, 
: Ado Galadima Marmara. 


Ban raina ma ba, 


: Yanda kai mana, 
: Allah ya sa ka ma Kwarai, 
: Ado Galadima Marmara. 


Idan kaji an ce ya fito, 


: Allah ya nufa to can yayi, 
: Ado Galadima Marmara. 


Da kidanmu da wakar, 


: Na tuna azaman taraiya, 
: Shi ya sa kowa tarbiyya tafi, 
: Ado Galadima Marmara. 


Kyakkyawar tarbiyya, tafi kyau, 


: A kasarmu ga manya yara ma, 
: Ado Galadima Marmara. 


Nageda, 


: Ibrahim Aikinnan kaina kazo, 
: Ado Galadima Marmara. 


Harunan Ungogo ya ce, 


Jagora: 
: Na geda rike mana aiki ko gaba, 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Sai kaje can kai mana aiki, 
: Yai garau, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Amma in yai mana aikin yai garau, 
: Ado Galadima Marmara. 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Ibrahim ya batun waiyon kuma, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Baka ai ke min ba sai shiru, 


Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


: Komai za aima ma shigo”, 2 
Y/Amshi : 


Ado Galadima Marmara. ? 


Ka rike mana aiki, 


: Ado Galadima Marmara. 


In an hada sound, 


: Ado Galadima Marmara. 


Makogwaro ya toshe, 


Nageda, 


: Ado Galadima Marmara. 


Da kana aike min in zo, 


: Ado Galadima Marmara. 


Ga ka ga Ado galadima nan kusa, 
Ado Galadima Marmara. 


Ungulun zai tashi, 


: Bari dai a rufeta mu koma ‘yar gida, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Bara muna yin tadi, 


: Yanzun a rufa ta, 


: Mu koma yar gida, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Ado Galadima Marmara. 


Al'ummmar da mukewa duk suji, 


: Ku ma da muke nan namu ne, 


“Y/Amslhi : 


Jagora: 


Ado Galadima Marmara. 


Ibrahim Nageda Bichi, 


: Mai aiki Bello Dandagonmu, 


: A gyara mana sautin waka in na yi, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Gyara mana aiki yai yi kyau, 


: Ado Galadima Marmara. 


Amma na yi sauri kwarai bara dai, 


: Kan watarana ka kirani, 


: Kan in zo zan yi maka tsarin sabuwa, 


Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Ban raina ma ba, 


: Sannu dai Ado Galadima marmara, 


Y/Amshi : 


Ado Galadima Marmara. 


Jagora: 
: Haji Muhammadun Yakasai, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Allah kyauta ma kaji ba, 
: Ado Galadima Marmara. 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ya biya, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ga aiki duk kaji da shi, 
: Magana ba ta boyuwa, 
: Ado Galadima Marmara. 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Abdu ni kam ya yi man, 


Allah kyauta ma, 


: Aa dai gaishe ka, 

: Babba ne kai dama, 

: Ba mazan jiya za in ce ba, 
: Maza koyaushe ne kuma, 
: Ado Galadima Marmara. 


Haruna Ungogo Alhaji, 


Ban raina mai ba, 


: Ado Galadima Marmara. 


Allah dai kyauta ma, 


: Hassan Suleman shima, 

: Ya zauna aikin, 

: Kan imformation gaskiya, 
: Ado Galadima Marmara. 


Haji Hassan Sulaiman sannu, 


Magana dai bata kautuwa, 


: Kuma ya yi ma dukkan 'yan'uwa, 


'Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 
Jagora: Baban Salamalu, 
: Dan iliyasu baban iliyasu, 
: Gaisuwa in dai magana ce kaji ko, 
'Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Aifa yanda ka ke so, 
: Ba haka ne ka ke samu ba “yan' uwa, d2 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ai ka san na so shi dan kwarai, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Bazan raina mai ba shi kuma, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Haji Auwalu kunya mai mota, 
: Kuma dillalin mota ne, 
: Ba ya dauka sai dai hawa, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: A dai gaishe shi, 
: Baban wasila Allah taimaka, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Na dai gaishe shi, 
: Baban Wasila baban Kabir, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: A na gode ma, 
: Alhaji Aluwa mai mota ya biya, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Alheri danko ne gama, 
: Ba ya fadawa kas kadai, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ban raina mai ba shi kuma, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 

Jagora: Ado Galadima Marmara, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ban raina mai ba shi kuma, 
'Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 
Jagora: Ya san alheri, 
: Shi ne ke yada taro dukka, 
: Shi ne ke ba da bayani in yazo, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Na dai gaishe ka, 
: Maganar nan tajuyama kai ka so, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Kuma kai da ka ce min kai ka so, 
: Nima na nuna ni na so, 
'Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 
Jagora: Ado Galadima Marmara masoyi na ne, 
: Domin har karmu guda ce, 


: Kuma gun shirarmu guda ne in ya zo, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ban raina ma ba kaji ba, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ka taka sannu a hankali, 
: Kada kai tuntube kai targade, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Nageda abin da na ke bida, 
: Nima na ce kataimaka, 
: Ka yi min magana nima zan zo, 
: In ta rangada wakar yan 'uwa, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ai sai da rai ke aiki, 
: In babu rai sai labari kuma, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ai da rai ke aiki, 
: Idan babu rai sai labari kadai, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ai kwa na gaisheka, 
: Baban Hauwa na gaishe ka gaskiya, 
'Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: Ado Galadima marmara, 
Y/Amshi : Ado Galadima Marmara. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Ado Galadima Marmara. 


Y/Amshi 


Jagora: 


Na dai gaishe ka sai, 


: Ado Galadima Marmara. 


Ku na ga kuna jin gyangyadi, 


: Ado Galadima Marmara. 


Aiku na ga kuna yin gyagyadi, 


: Ado Galadima Marmara. 


Aiku na ga kuna yin gyaigyadi, 


Mike kai aiki, 


: Ado Galadima na tabbata, 
:Dashimukazonan, 


: Kuma tare da shi na koma mu biyu, 


'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Ai dai a misalin ku duka, 


: Ni dai ya kirani ni kadai, 
: Shi ko da yazo shi ne daya, 


: Na tara na ce mu mu biyu, 


'Y/Amshi 
Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


: Ado Galadima Marmara. 


Na ukun Ibrahim ko ya zo, 


: Ado Galadima Marmara. 


Na hudu Haruna Ungogo, 


: Shima ya dage ya iso, 


Y/Amshi : 


Ado Galadima Marmara. 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 
: Fari da farar tafiya, 


'Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Y/Amshi 


Jagora: 
: Ya bani guda nima na sha, 
Y/Amshi : 


Jagora: 
: Ya bar mani nima har na sha, 
: Ado Galadima Marmara. 


Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Jagora: 


Na dai gaisheka ka jiba, 


: Ado Galadima Marmara. 


Alhaji Aminu yana nan, 


: Mai sanya fararen kaya, 
: In ya zo aiki C.T.B, 

: Zai aiki ba wani jinkiri, 

: Ado Galadima Marmara. 


Ai yai mana hairi kun gani, 
Ado Galadima Marmara. 


Wannan magana ce ni na so, 


: Ado Galadima Marmara. 


Wanda ya karbi kiret dan mu biyu, 
Ado Galadima Marmara. 


Ai kiret har biyu, 


Ku kadan Ado Galadima marmara, 


: Ado Galadima Marmara. 


Na dai gaisheka Ado, d2 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi 
Jagora: 
'Y/Amshi 


Jagora: 


'Y/Amshi 


Makadi 
Wakar 
3.37 G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Ado Galadima Marmara. d2 


Ba zan raina ma ba na marmara, d2 
: Ado Galadima Marmara. d2 


A birni kauye marmara, 


: Ado Galadima Marmara. 


Yaro ba zai ja da manya ba, 


: Ado Galadima Marmara. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Mamman Auwalu Dan Ibrahim 
: Mamman Auwalu Dan Ibrahim. 


Mamman Auwalu dan Ibrahim, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Gagara gasa Auwalu Yaro, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Mamman Auwalu dan Ibrahim, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


A can Min jibir samarin namu, 


: Ma su bidar alheri, 
: Kuma masu hali mai kyawu, 
: Sun san Auwalu dan Ibrahim, 


Y/Amshi : 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Jagora: 


Dan Adamu gagari gasa, 


: Mamman Auwalu dan Adama, 
: Na Uwani Auwalu dan Ibrahim, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Mamman Auwlau dan Ibrahim, 


: Dan Adama da Uwani, 


: Mamman Auwalu wani Yaro, 


: Ya ce aminin Ali, 

: Wanne Alin Alin na Rabi, 

: Ali dan alkali, 

: Kana Ali dan dattijo, 

: Na Mamman Auwalu dan Ibrahim, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Yaro bai ya daukan yaro, 


: Sai dai ko rungumanni mu fadi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Zakin Iro Bala na gode, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Sannu zakin Iro Bala na gode, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Aminu Bala Allah mai albarka, 


: Amin in ji mawaki Abdu, 


Y/Amshi : 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Jagora: 


Komai ya zo nufin Allah ne, 


: Ba nufin mutane ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Mamman Auwalu dan Ibrahim, 


: Ga shi fari kuma ga son kyauta, 
: Kana farar niyya a wuri nai, 


: Don ya saba ya na alheri, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


A dai gaisheka a dai gaishe mu, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Gagaro gasa Dan Ibrahim, 


: Mamman Auwalu na gode, 
: Ba don kida ba kodon waka, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 
Jagora: 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Ni Abdu Yaro ban raina ba, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 
Auwalu Komai ka ce da mu mun yarda, 


: Gama maganar magana ce ta kirki, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 
A'a Muhammadu ba ya batun shashanci, 


Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Muhammadu Yaro bai yi kamar manya ba, 
Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Jagora: A gaida dare mai ban tsoro, 
'Y/Amshi : Mamman Auwalu dan Ibrahim. 

Jagora: Kai ni Abdu Yaro ban raina ba, 
'Y/Amshi : Mamman Auwalu dan Ibrahim. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Ibrahim Dalolo Min jibir 
3.38 G/Waka : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Ibrahim Dalolo na Zuwaira, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: A'ah Dalolo a mahauta, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Ibrahim Dalolo na Zuwaira, 
: Nima ban raina ma sannu, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: To ai ga dan dalolon nan, ® 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 82 


Jagora: Haba wani Dalolo mara wayo, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Haba Wani Dalolo a mahauta, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Ka zo ka ga dalolo a mahauta, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Yayan musa na gode mai, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


A wakar Dalolo Ibrahim, 


: Tilas Za na hada da Zuwaira, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Dan ita Abdu ya yi mani kyauta, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Ibrahim za a hada da zuwaira, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Don ita ce yaka yi mana kyauta, 


: Dalolo za a baiwa zuwaira, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Dalolo Allah ba ka Zuwaira, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Na san Dalolo ko yaushe, 


: In ka tare shi batunsa Zuwaira, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Dalolo na sonki Zuwaira, 
Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Abdu nima zan so ka auri zuwaira, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Yayan Nura ina gaida ka, 
: Na Usmanu ina yaba kyauta, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Dogo ne Ibrahim Amma, 
: Kai daga jin sunan ba wayo, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Dalolon Yaro mara wayo, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Jagora: Dalolon Yaro na mahauta, 
'Y/Amshi : Ibrahim Dalolo na Zuwaira. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Sabo Angon N'i 
3.39 G/Waka : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Sabo Angon A'i Indo, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Na gode mai yanda kai min, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Ga shi kidin wakar na Indo, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Amman dai ba yaro ba ne ba, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Yaro ba babba ba ne ba, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Sabo Angon A'i Indo, 
: Yaikira na ran biki nai, 
: An taru maza da mata, 
: Rannan sai kyauta a ke min, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Na gode ban raina mai ba, 
: Mai martaba dan Malam yaro, 
: Shi kuma din Malam Yaro, 
: Zaki dan sarkin fulani, 
: Shi ma ya saba da kyauta, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Na Alhaji Sule Marafan Kano 
: Allahu ya taimaka ma, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 
Jagora: Yaron ya saba dakyauta, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Sabo dan Alhaji Nasidi, 
: Allah shi mai albarka, 
: Bawan Allah dan Iliyasu, 
: Giwa mai hali na manya, 


'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Sabo Angon 'I Sannu, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Yaro ne mai halin manya, 
: Sabo ya saba da kyauta, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Gagara gasa maki garaje, d2 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. d2 


Jagora: Ai fa yana nan ko da da bai nan, 
: Na ce alheri ake man, 
'Y/Amshi : Sabo Angon Ni Indo. 


Jagora: Malam Yaro na gode ma, 
: Malam Dan yaro a dai gaisheka, 
: Zaki mai halin nagarta, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: A dai gaishe ka a gaishe mu, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Da gani nai ba yaro bane, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Ai da gani nashi ba yaro ba ne ba, 
Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: A gaisheka a gaishe mu, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Na Alhaji Nasidi ban raina ba, 
: Ya nunan halin nagarta, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Kidin shi dabanne wakar daban nai, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Ai ni da na je wakar biki nai, 
: Nai ma rannan na yi riga, 
: An san har na samu yadi, 
: Yarana masu mani amshi, 
: kowa dukan ba shi riga, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Kana kuma ga kudin batarwa, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Ai ni nai sa'a tun da na je, 
: Na ga Mamman sannu baba, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Dan Mamman Bello a gaishe shi, 
: Sabo Angon A'i Indo, 
'Y/Amshi : Sabo Angon A'i Indo. 


Jagora: Tun da na san ba yaro ba ne ba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.40 G/Waka 


Sabo Angon A'i Indo. 


Allah saka mai a bisa ga hairi, 
Sabo Angon A'i Indo. 


Sabo na san kaunata ya ke yi, 
Sabo Angon A'i Indo. 
Da gani na shi ba yaro bane shi, 


Sabo Angon A'i Indo. 


Kana kuma Sabon bai ya son mugunta, 2 
Sabo Angon A'i Indo. 7 


A dai gaishe shi a dai gaishe mu, 
Sabo Angon A'i Indo. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 


: Alo-alo mai ganga ya gode 
: Alo-alo mai ganga ya gode 


: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora: 


Yara da makada, 


: Na ce Abdu na gode domin soyaya, 


Y/Amshi 


: Alo-alo mai ganga ya gode, 


: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora: 


Mai sama Allah, 


: Bai hana bayi ba, 


'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora: Dan Ibrahim ma su kadan manya, 
'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora: Kai kura ta kan bi kare, 
: Wannan da wuya ya kai sai nama, 
: Rannan bai kwan ba, 
'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Abin da Allah bai maka ba, 
: Ba dai ya zo gareka ba, 
: Mai iya ma ba bu, 


'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Mai sama Allah, 
: Bai hana bayi ba, 
'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Ai wanda bai san yaro ba, 
: Baban maryamu na gode domin soyayya, 
'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


: A a mai abu in yazo, 

: Kowai ya gyara kaya nai, 

: Kadda a lalata mai, 

: Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


: Wallahi dillalin wada, d2 

: Ai shi ya san kudin yaro, d2 
: Karami Jariri, 

: Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


: Bari dai in magana guda, 

: Ai kowa zai bi kurciya, 

: Dole ne yaje ga kaya, 

: Ko dan wanene, 

: Alo-alo mai ganga ya gode, 

: Yaran mai ganga sun gode. 

: Alhaji Manzo mai iya jan mota, 
: Alo-alo mai ganga ya gode, 

: Yaran mai ganga sun gode. 


: Mai Tractor mota, 

: Dan azumi baban Ni, 

: Mamman Uban Bayaro, 

: Yanda yai mani nagode, 

: Ba don roko ba, 

: Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Allah mun gode ma Allah, 
'Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Amma mutum idan ya girma yasan ya girma, 
: Kyanta mutum in ya girma ya san ya girma, 
: Domin kar ya yada girma nai, 
: Yara su tattaka mai, 
Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Jagora : Mai sama Allah bai hana bayi ba, 
Y/Amshi : Alo-alo mai ganga ya gode, 
: Yaran mai ganga sun gode. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Dan Ubale maiwalda Gwammaja 
Kano, 
3.41 G/Waka : A Gwammaja Kano Zan Sauka, 
: Gun Dan'ubale Maiwaldar nan. 


Jagora : Rabbanani dai na gode, 
: Indai ya baka zai kara ma, 
'Y/Amshi : AGwammaja Kano zan sauka, 
: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


Jagora : Allah Tabaraka sarki lillahi, 
: Indai ya baka zai karama, 
Y/Amshi : AGwammaja Kano zan sauka, 
: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


: Mai jona bakin karfen nan, 2 

: Ai shi Dan’ublae makeri, 

: In kana jan mota, 

: Motarka tantebur ce, 

: In bodinka ya kakarye, 

: To Dan ubale na Jonawa, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Ni dai ga na maimuna na ce, 

: Mai shawara da shi kakana, 

: Maidan yankan, na gode, 

: Ya Dan'ubale babban dodo, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 
:Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Bani kida ni zan wakar Haruna, 
: Komai ya zo nufin Allah ne, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 
:Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Allah Tabaraka ne kan bada, 

: Komai ya zo nufin Allah ne, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 
:Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Yara manya-manya in ji kanana, 
: Ai ba maci kare sai kura, 

: In ji na yalwa mai yar ganga, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: La ilaha illallahu, 

: Wallahi ko biri, 

: In ya karye, 

: A gindi zai hau rumbu, 

: Cewar Karen Gusau mai ganga, 
: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Yara ina matuka hanya, 

: Amin jibir idan na sauka, 

: A na Bilki yayan dogo, 

: Uban Sule dan Daura, 

: Ya bani ya kuma kara man, 

: Badan kidi ba dan so kauna, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Dogo ba kirar yaro ba, 

: Bigi sai bigi babba ko sai babba, 
: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: La'ilah illallahu, 

: Haba rike ni stop, 

: Yan yara kuna ta yin amshi, 

: Ni Abdu yaro zan waka tafito, 
: Muntari kado direba, 

: Mai sa giya ya taka kuloci, 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


: Na Halima mijin Safara'u, 

: Mai sa wuta uban Tijjani, 

: Shi ma mota yake tukawa, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Ahalan wa sahalan jikan manzon Allah, 
: Sharifi Abdul azizu na gode ma, 

: Ba don kida ba don so kauna, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Ga kidan dan Ali magajin cindo, 
: Dan Ali magajin cindo, 

: A a Bature sarkin noma, 

: Ko wani langa-langar karfe, 

: Koda wukar kashi tai karya, 

: Sanda ko itace wannan, 

: Tun kafin ya je yana karye wa, 


: A Gwammaja Kano zan sauka, 
: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Dutsi ba ka fargaba Bature, 

: Na gode maka ban raina ba, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Na ce ba maci kare sai kura, 
: Cewar na Yalwa mai yar ganga, 


'Y/Amshi 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


'Y/Amshi 


Makadi 


: A Gwammaja Kano zan sauka, 
:Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Allahu ne ya ke ba bawa, 

: Indai ya baka zai karama, 
'Y/Amshi: 
: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


A Gwammaja Kano zan sauka, 


: Eriyal Alhaji Manzo direba, 

: Alhaji manzo mai kada karfe, 
: Mai sa wuta gada na roko, 
Y/Amshi : 
: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


A Gwammaja Kano zan sauka, 


: Rabbana Allah mai iko, 

: In dai ya baka zai kara ma, 
'Y/Amshi: 
:Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


A Gwammaja Kano zan sauka, 


: A a mai kilishi dankwanyau, 

: Ya bani ya kuma kara min, 

: A Gwammaja Kano zan sauka, 

: Gun Dan ubale Maiwaldar nan. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 


Wakar : Ibrahim mai Kilish 
Dankwanyau, 
3.42 G/Waka : Tsoho mai Kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Tsoho mai kilishi Dankwanyau, 
'Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Ga mai kilishi Dankwanyau, 
'Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Aa mai kilishi Dankwanyau, 
'Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Bawan Allah, d2 

Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 
Jagora : Na godewa, 

Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 
Jagora : Sannu da niyya, 

Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 
Jagora : Ba mai kilishi sai Kwanyau, 

Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Fataskuman na ke komawa, 
: Kwata garin Bolawa, 
: Dalilin mai kilishi Dankwanyau, 
Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : Sannu da niyya mai Kilishi Dankwanyau, 
Y/Amshi : Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora : 


'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 


: Ga nama nan ya yayyanka, 

: Ya yanka kuma ya shashanya, 

: Ya tsoma shi cikin tunkuza, 

: Ya samu wuta ya hada shi, 

: Ya gasa shi a kai mai Ikko, 

: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Daga an kai ikko ana saidawa, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Bawan Allah, 2 


: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 
: Na godewa, 

: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 
: Ga mai kilishi na kwanyau, 

: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Duk wani mai kilishi nama nai ban ci, 
: In nama ike saidawa, 

: Ai babu ya mai kilishi Dankwanyau, 

: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Nama ai yake saidawa, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Naman shanu an yanyanka, 

: Gana awaki an yanyanka, 

: Wanene akke dada sai da, 

: Ai sai mai kilishi Dankwanyau, 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
Jagora 
Jagora 
Jagora 
Jagora 
Jagora 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora : 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Ibrahim mai kilishi kwanyau, d2 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


:Bawan Allah, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Na godewa, 
'Y/Amshi: 
: A dai gaishe ka, 
Y/Amshi : 


Mai kilishi Dankwanyau. 


Mai kilishi Dankwanyau. 


: Kai mai kuka ce ne? 
Y/Amshi : 
: Ku kara fadinsa, 2 
Y/Amshi : 
: Ai kaji kidansa, 
Y/Amshi : 
: Kuma na godewa, 
Y/Amshi : 


Mai kilishi dankwanyau. 
Mai kilishi dankwanyau. 
Mai kilishi dankwanyau. 


Mai kilishi dankwanyau. 


: Ayye mai kilishi kwanyau, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanya. 


Kai ni bani da hancin guda, 


: Bari in dage dai in ji, 
: Aiyuririri yau mai kilishi Dankwanyau, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


: Ga mai kilishi Dankwanyau, 
: Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Jagora : 
Y/Amshi : 


Makadi : 
Wakar 
3.43 G/Waka 


Jagora 
Y/Amshi : 


Jagora 
'Y/Amshi : 


Jagora 
'Y/Amshi : 


Jagora 


Haba mai kilishi na kwanyau, 
Tsoho mai kilishi Dankwanyau. 


Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Malam Haruna Jallaba Tela 
: Malam Haruna Jallaba Tela. 


: Malam Haruna Jallaba tela, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Haruna Jallaba tela, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Sannu Haruna mai aikin lauya, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Ka ga tela ne shi mai dinki, 


: In ka kai mai ya dinka, 

: Shi Haruna Jallaba tela, 

: Ai duk tela zai auna tsawon ka, 

: Amma kana zuwa kuma ba dinkin, 


: Amma shi Tela Haruna, 


: Bai auna Tsawo ko ko fadi, 


: In dai ka kai mai yadin naka, 
: Tela Haruna za yai ma dinki, 


: In ka saka shi daidai zai yi ma, 


Y/Amshi : 


Jagora : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


In ka saka shi daidai zai yi ma, 


'Y/Amshi: 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Tela Harunama manya ja yaki, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: A a Haruna Jallaba tela, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Tajiri mai takalma, 
'Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Sannu na Tajiri mai takalma, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Ai Haruna Jallaba tela, 
'Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Amana ga Tajiri mai takalma, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Haruna Jallaba tela, 
'Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Sannu Haruna mai aikin lauya, 
'Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Tela Haruna mai aikin lauya, 
Y/Amshi : 
: Zan je ni Kano Birnin Dabo, 
: Fagge za Na je za nai waka, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora 


Jagora 


Jagora : 
'Y/Amshi: 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


: Nai wa Haruna Jallaba tela, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Haruna Jallaba tela, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Tela Haruna mai aikin lauya, 2 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 82 


Mati Dan birni mai kada kan mota, 2 
Malam Haruna Jallaba tela. 


: Yaro bai kamar manya ba, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Tela Haruna mai aikin lauya, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: A a ka ji kidina ya canza, 

: Ko da waka kuma na canza, 
: Nai wa Haruna Jallaba tela, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Dole zan wa Haruna mai aikin lauya, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Mamman Abdu ban raina ma ba, 
Y/Amshi : 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Yayan Muhammadu mai aikin lauya, 


'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Wai dan Allah mai kuka ce 'ya'yan Abdu, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Aa dinga fada da kalangunka, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Haruna dinga fada da kalangunka, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Ka fada jallaba tela, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Ai kidinka daban lauya tela, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Kaji keke yana chanji-chanji, 2 
: Gudu kake tayi namijin tela, 
Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Sai dai Haruna Jallaba tela, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Tela Haruna mai aikin lauya, 
Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora : Tela Haruna ban raina mai ba, 
'Y/Amshi : Malam Haruna Jallaba tela. 


Jagora 
'Y/Amshi: 


Jagora 
'Y/Amshi: 


Jagora 
'Y/Amshi: 


Jagora 
Y/Amshi : 


Jagora 
Y/Amshi : 


Makadi : 
Wakar 
3.44 G/Waka 


Jagora 


: Tela na gode ya kuma yai min Kari, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Yaro bai kamar manya ba, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: A a mai nasara nau na gode, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


: Ga fa mai nasara mai tabbata, 


Malam Haruna Jallaba tela. 


:A'a mai nasara bawan Allah, d2 


Malam Haruna Jallaba tela. d2 


Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Alhaji Bello Maicalculator 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Ka ga yana gyaran tibi, 


: Yana gyara radiyo, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 


Y/Amshi : 


Jagora 


Alhaji Bello Maicalculator. 


: In yai zan zaro ya sa nektayil, 


: In ka ganshi kama da Bature, 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora : 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


'Y/Amshi 


Jagora : 
: Kuma bakaniken tibi ne, 


Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


: In ya sanya malun-malum, 
: Ya rike tasbaha hannu nai, 
: In ka gan shi kamar limami, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji Bello mutuni na ne, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji Bello mai gyara radiyo, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji Sani na koma can Dikko, 
: Don Haji Bello Maicaculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


Rabinsa Bature rabinsa Bahaushe, 


Ka ga bakaniken radiyo ne, 


: Komai ka kawo masa zai gyara, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji mai gaskiya ne, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora 
'Y/Amshi 


: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Na Alhaji Lawan mai goro,? 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Yarinya ta yi kitso ta taso, 

: Yarinya tai kwambo ta taso, 

: Tana tafiya tana yin haka, 

: Na ce ina za kije yarinya, 

: Ta ce gun haji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Haji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Ya Allah ya Allah Allah, 
: Ka raya Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Mai gyara radiyo gaishe ka, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


: Alhaji Bello komai gyara ne, 
: Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Haba yara mu koma K.D, 
: Gurin Alhaji Bello Maicalculator, 
'Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Mai gyara rediyo mai gida na ne, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Ya yi fari kuma ga kyauta, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Ni dai na godewa Allah, 
: Na godewa ma'aikin Allah, 
: Na gode Bello Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Ya bani ya kuma ya Karan, 
: Ba dan kida ba don soyayya, 
: Alhaji Bello Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Alhaji Bello Maicalculator, 
Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Jagora : Kidinka daban wakar ka daban ce, 


: Alhaji Bello Maicalculator, 
'Y/Amshi : Alhaji Bello Maicalculator. 


Makadi : Abdu Karen Gusau, Min jibir 
Wakar : Cutar Kwalara 
3.45 G/Waka : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Mugun ciwo Kwalara, 2 
'Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. ? 
Jagora : Allah ya sauwake mana, 
: Allah dada mana sauki, 
: Kan bisa ciwon Kwalara, 
Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 
Jagora : Yau dai Malam, 2 
: Ga wasu har an mance, 
: Da zamaninsu ya wuce, 
: Kan bisa ciwon Kwalara, 
Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Abinci wanda za ka ci, 2 
: Awan wanke kwanukan, 
: Bayan an wanke kwanukan, 
: In za azuba abinci ciki, 
: Domin kuda ya bar shiga, 
: Mai hada ciwon kwalara, 
Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Allah kiyaye kwalara, 
Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


: Mugun ciwo kwalara, 
'Y/Amshi: 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Yara kanana-kanana, 

: Wadanda ke cikin gida, 

: In sun ka yi bahaya, 2 

: To duk a shasshare shi, 

: A share atsaftace wurin, 
: Gara ka tsaftace wurin, 

: Sabo da ciwon kwalara, 
Y/Amshi : 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Mugun ciwo kalawara, 
Y/Amshi : 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Allah ya taimaka mana, 
: Allah dada mana sauki, 
: Kan bisa ciwon kwalara, 
Y/Amshi : 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Abinci wanda za ka ci, 

: Ka ajjiye a gabanka, 

: Jeka rinka wanke hannu, 
: Kafin ka fara cin abinci, 

: Sabo da ciwon kwalara, 
'Y/Amshi: 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Allah kiyaye kwalara, 
Y/Amshi : 


Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Mugun ciwo kwalara, 
'Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Ko kana kan hanya,® 
: Ko kana zaune gida, 
: Kaji ciki ya murda, 
: Cikin ya fara ciwo, 
: Bayan ya fara ciwo, 
: Yai gudu na gudawa,® 
: Shi ke ciwon kwalara, 
'Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Allah kiyaye kwalwara, 
'Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Ga haraswa kana ta yi, 
: Asalin ciwon kwalara, 
'Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Kai likitoci sun yi mitin,® 
: Ko ina gari-gari, 
: An rarraba su an raba, 
: Dukka birni da kauyuka, 
: Don su yi mana allura, 
: Rigakafin dai kwalara, 
Y/Amshi : Mugun ciwo Kwalara. 


Jagora : Mugun ciwo kwalara, 


'Y/Amshi: 


Jagora 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Allah ya sauwake mana, 


: Allah dada mana sauki, 


: Bisa ga ciwon kwalara, 


Y/Amshi : 


Jagora 
Y/Amshi : 


Jagora 
Y/Amshi : 


Makadi 
Wakar 
3.46 G/Waka 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Mugun ciwo kwalara, 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Allah kiyaye kwalara, 


Mugun ciwo Kwalara. 


: Abdu Karen Gusau, Min jibir 


: Cigaban Kasar Nijeriya 
: Kasarmu ta Nijeriya, 


: Ta na samun cigaba. 


Jagora 


: Wahidun ya Allah gwani, 


: Jallah Rabbana ka taimaka, 


Y/Amshi 


: Kasarmu ta Nijeriya, 


: Tana samun cigaba. 


Jagora 


: Kasarmu ta Nljeriya, 


: Kasar noma ce kwarai, 


'Y/Amshi : 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Tana samun cigaba. 


Jagora 


: Ga shi anyi mana dam da dam, 


: A inda ya dace a yi, 


'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 


Jagora : Muna noman Damina, 
: Darani ma sai mu yi, 
'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 
Jagora : Ka ga ai wannan shi ya sa, 
: A noma mun je gaba, 
'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 


Jagora : Kuma kamar farnnin lafiya, 
: Anan ma sun taimaka, 
'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 


Jagora : Su na ba da rigakafin, 

: Na cutocin nan shida, 
Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 


Jagora : A wannan kasarmu a ko ina, 
: A na yi musu ko yaushe, 
'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 
: Tana samun cigaba. 


Jagora : Kuma ga su cutocinnan shida, 
“In na fade su ka hakkake, 
'Y/Amshi : Kasarmu ta Nijeriya, 


Jagora 


Jagora 


Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora : 


: Tana samun cigaba. 


: Na daya tarin fuka da tarin, 
: Shika kuma a kwai wani, 

'Y/Amshi: 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Makarau da sarke hakora, 
: Kuma shan inna yana ciki 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Cikon na shida shi ne, 

: Na kyanda kashe kankana, 
'Y/Amshi: 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Ruwan gishiri da sikari, 
: Idan ka hada shi ma, 

“Y/Amslhi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: A sha ya zame karin ruwa, 
: Wanda za ya zube duk jiki, 
Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


Gudawa da a mai kuwa, 


: Suna kare ruwan jiki, 


'Y/Amshi: 
: Tana samun cigaba. 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Jagora 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Taimakawa iyali kuma, 
: Dabi armu ka kyautata, 
Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Don ko ina a cikin kasa, 
: APadunmu su kewaya, 

Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Godiya da yawa kwarai, 
: Kasa tai kyau shguba, 

'Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Sani Abachanmu dai, 

: Kunyi gyara kuma ya yi wu, 
Y/Amshi : 
: Tana samun cigaba. 


Kasarmu ta Nijeriya, 


: Ga abinci cikin kasa, 
: Kuma ga karin arzuki, 
Y/Amshi : 


Kasarmu ta Nijeriya. 


MANAZARTA 


Abubakar, S.M. (2011). “Siffantawa a Wakokini Baka 
na Hausa”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Adamu, M.S. (2012). “Wakokin Amada a Fadar Kano”. 
Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen Koyar da 
Hasunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. Kanno. 

Ali, B.Y. (2014). “Fadakarwa a Wakokin Baka na Hausa 
na Zamani a Kano”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 

Aude, N. (1996). Hausa: Hausa-English & English- 
Hausa Dictionary. New York: Hippocrene Books, 
Inc. NY 10016. 

Auta, A.L. (1986). “Gudummuwar Adabin Baka 
Dangane da Adana Tarihi”. Kundin Digiri na Biyu. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya. Jami'ar 
Bayero. 

Chiegeony, N. (1990) Introductioin to Study of 
Literature and Criticism. Oyo, Nigeria: Odumatt 
Press and Publishers. 

Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya. (2006). Kamusun 
Hausa na Jami'ar Bayero. Zaria: Ahmadu Bello 
Unibersity Press Limited. 

Daba, H.a. (1978). “Hausa Oral Poelry: A Case Study of 
Adamu Danmaraya Jos”. Kundin Digiri na Biyu. 
Khartoum, Sudan: Jami'aar Khartoum. 

Dunfawa, A.A. (2003). Ma'aunin Waka. Sokoto: 
Garkuwa Publishers. 

Dangambo, A. (1973). Shata da Wakokinsa”. Kundin 
Digirin Farko. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


Dangambo, A. (2007). Daurayar Gadon Fede Waka 
(Sabon Tsari). Kano: K.D.G. Publishers. 

Furniss, G. (1996). Poetry. Prose and Popular Culture in 
Hausa. Edinburgh, Geremany: Edinburgh 
Unibersity Press Limited. 

Garbaa, M. (1998). “Azancin Magana a Wakokin 
Makadan Baka”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: 
Sashen Koyaar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 

Gusau, S.M. (1983). “Wakokin Baka na Noma Yanaye- 
Yanayensu da Sigoginsus, Musamman a Kasar 
Sakkwato”. Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'arr Bayero. 

Gusau, S.M. (1988). Wakokin Makadan Fada: Yanyinsu 
da Sigoginsu”. Kundin Digiri na Uku. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S.M. (1993). Jagoran Nazarin Wakar Baka 
(Bugun Farko). Kaduna: Fisbas Media Serbices. 

Gusau, S.M. (1997). Makada da Mawakan Hausa. 
Kaduna: Fisbas Media Serbices. 

Gusau, S.M. (2002). Salihu Jankidi Sarkin Taushi. 
Kaduna: Baraka Press and Publishing Limited. 
Gusau, S.M. (20082). Dabarun Nazarin Adabin Hausa. 

Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (20085). Wakokin Baka a Kasar Hausa: 
Yanaye-Yanayensu da Sigoginsu. Kano: Benchmark 
Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (2011b). Adabin Hausa a Saukake. Kano: 
Century Rsearch and Publishing Limited. 

Gusau, S.M. (20142) Wakara Baka Bahaushiya. Kano: 
Century Research and Publishing Limited. 


Gusau, S.M. (2014b). Diwanin Wakokin Baka: Juzu'i na 
Biyu. Kano: Century Research and Publishing 
Limited. 

Gusau, S.M. (20145). Dani a Wakokin Baka na Hausa”. 
Takarda Wadda aka Gabatar. Kano: Dar Al-Tauhid, 
Zoo Road. 

Gusau, S.M. 2003). Jagoran Nazarin Wakar Baka (Sake 
Tsarawa). Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M., Funtua, A.I. (20112) Wakokin Baka na 
Hausa. Kano. Centurey Rsearch and Publishing 
Limited. 

Ibrahim, M.S. (1983). Kowa ya Sha Kida. Zaria: 
Longman Nigeria Limited. 

Muhammad, A.s. (2012). “Nazarin Ayyukan Makada 
Sa'idu Maidaji Sabon Birni (1938-2000)”. Kundin 
Digiri na Biyu. Zaria: Sashen Harsunan Afrika da 
AYadu, Jami'ar Ahmadu Bello. 

Muhammad, D. (ed). (1990). Hausa Metalanguage: 
Kamus na Kebabbun Kalmomi. Ibadan: Unibersity 
Press Limited. 

Sadi, S.A. (1989). “Tsokaci a kan Hanyoyin Nazarinn 
Adabin Baka na Hausa’. Takarda Wadda ya 
Gabatar. Kanno: Sashen Koyaar da Harsunan 
Nijeirya, Jami'ar Bayero. 

Sankalawa, L.B. (1994). “Nazarin Rayuwar Makada 
Sani Sabulun Kanoma da Falsafar Wakokinsa”. 
Kundini Digiri na Farko. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya. Jami'ar Bayero. 

Satatima, I.G. (2008). “Wakokin Baka na Darsashin 
Zuciya: Yanaye-Yanayensu da Sigoginsu. Kundin 


Digiri na Uku. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Ssuleeiman, A.A. (1978). “Balaga a Hausa”. Kundin 
Digirin Farko. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayereo. 

Wushishi, B. J. (1998). 'Adabin Bakaa: Sigoginsa da 
Hikimominsa” Kundin Digiri na Biyu. Kano: 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'aar 
Bayero. 

Yahaya, A.B. (1984). “Matsayin Wakokkinn Baka a 
Cikin Adabin Husa.” Takarda Wadda ya Gabatar. 
Gusau: Women Teachers College. 

Yahya, A.B. (1997). Jigon Nazarin Waka. Kaduna: 
Fisbas Media Serbices. 

Yahya, A.B. (2001). Salo Asirin Waka. Kaduna, Fisbas 
Media Serbices. 

Yakubu, G. (2012). “Adon Harshe a Wakokin Mamman 
Shata na Masu Sarauta”. Kundin Digiri naa Biyu. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 

Yalwa, L.D. & Bichi, A.Y. (ed). 2013). Sababbin 
Kalmomi: Inglish Zuwa Hausa (Littafi na Biyu). 
Samaru, Zaria: Ahmadu Bello Unibersity, Press 
Limited 

KAMMALAWA 


A wannan littafi mai suna Abdu Karen Gusau 
(1952-1998), an  bibiyi tarihin rayuwa da 
gwagwarmayar Abdu Karen Gusau har zuwa 
rasuwarsa tare kuma da nazarin ayyukan da ya 
aiwatar na adabin wakar baka. 


Tun a furkon wannan littafi an tantance nasabar 
wannan makadi, Abdu Karen Gusau, inda aka bayyana 
Abdulkadir shi ne sunansa na yanka, amma daga bisani 
ne ya sami lakabin Karen Gusau. Abdulkadir wato 
Abdu Karen Gusau shi ne dan Abdurrahman dan 
Abubakar. Mahaifan Abdulkadir (Karen Gusau) “yan 
asalin Damisawa ne a gundumar mulki ta Minjibir 
kuma cibiyar Karamar Hukumar Minjibir. Daga bisani, 
Abdurrahman mahaifin Abdulkadir ya dawo cikin 
garin Minjibir ya gina gida. 

A wannan littafi kuma an yi bayani dangane da 
ilimi na Abdu Karen Gusau inda ya yi karatun allo na 
AlKur'ani, mai tsarki, a makarantar Malam Lawan 
Damisawa bisa manhaja da tsarin na Makarantun Toka 
wato na safe dana yammaci da kuma na dare. 

Daga nan, mahaifin Abdulkadir ya sa shi 
makarantar Firamare ta Birnin Minjibir a 1964 daga 
nan ya watsar da karatun. Sai a 1966 Abdulkadir ya 
sake shiga Makarantar Faramare ta Birnin Minjibir aka 
aje shi a aji daya. Abldulkadir ya gama karatun 
Faramare a 1972. Abdulkadir ya tafi makarantar 
sakandare ta Dambatta a shekarar 1972. Abulkadir 
yana cikin karatun na sakandare ya sake ficewa, inda 
hakan ma ta yi sanadiyyar Hakimin Minjibir, 
Danmajen Kano ya kwace sarautar Sankiran Minjibir 
daga hannun Abdurrahman Nayaya, sannan ya nada 
wani, shi kuma ya mayar da shi Galadiman Sankiran 
Minjibir. 

Duk da Abdu Karen Gusau ya zama makadi 
wanda ya yi ta rera wakoki da yawa, bayan da ya dawo 
gida Minjibir sai ya sake komawa karatun da ya bari na 


gaba da Firamare a Kwalejin horas wa ta ilimin 
Malanta ta Stadium Minjibir, ya yi karamar sakandare 
daga 1982 zuwa 1985, sannan ya zarce da karatun 
babbar sakandare daga 1985 zuwa 1988. 

Abdulkadir ya sami dosano da mahaifinsa 
Abdurrahman Nayaya ta fuskar iya sarrafa 
maganganun azanci da yin kirarin baki. 

Tun Abdulkadir yana mutum karami yake da 
sha'awar waka, kuma a wannan lokaci an nuna ya yi 
halartar wuraren da makada da mawaka suke rera 
wakoki a cikin garin Minjibir. A irin wannan lokaci ne 
ma ya hada da Ado Shata da Muhammadu Ganga- 
Ganga da kuma Muhammadu Karen Gusau. A haduwar 
Abdulkadir da Muhammadu Karen Gusau ya kara 
fahimtar yadda za a iya aiwatarwa da kulla wakoki, 
kuma a wannan lokaci ne ya sami sunan Abdu Karen 
Gusau. 

Abdu Karen Gusau ya yi wakoki ne ta amfani da 
gangar Karen Gusau da kalangu, kuma ya sami kungiya 
ta kida wadda ta kunshi shi kansa amatsayin Jagora da 
yan amshi da masu yin kida da masu yin sauran 
hidime-hidime. 

A littafin nan an nuna Abdy Karen Gusau ya na 
shiryawa da kulla wakokinsa ta hanyar #Kungiya 
#Jagora (#Kulli) HY/Amshi (#Ciko +Gindin Waka). 

Yawancin matanoni na wakokin da Abdu Karen 
Gusau ya aiwatar, kamar yadda aka yi bayani a wannan 
aiki, ya gina su ne bisa turaku na fadakarwa da na 
siyasa da ‘yan siyasa da jam'iyyun siyasa da na 
ta'aziyya da na yabo wadanda ya fi yi wa mutane da 
suka da Kunshi attajirai da masu sana'a da ma'aikata 


da Malamai da sojoji da hakimai da sauran masu rike 
da mukaman sarauta. Ta haka Abdu Karen Gusau ya 
shirya wa al'ummar Hausawa wakoki da dama bisa 
mabambanta zangunansu na rayuwa. 

Abdu Karen Gusau ya yi aure kuma ya sami 
‘yaya wadanda suke a raye da suka hada da Yusif da 
Zainab da kuam Salina. Allah ya yi wa Abdu Karen 
Gusau rasuwa a ranar Alhamis 13 ga watan Agusta, 
1998. Muna rokon Allah ya gafarta masa ya rahamshe 
shi, ya yafe kurakuransa, amin. 

A wannan aiki an yi nazari ne dangane da wasu 
sigogi na wakokin Abdu Karen Gusau. An yi bayani 
yanayin aiwatarwa wanda Abdu yake dora wakokinsa 
bisa tsari na kire inda yake iya yin waka a nan take. An 
yi magana a kan yanayi na kulla matanoni da diya na 
wakokin Abdu inda yake amfani da yanayin kulli na 
kungiya wadda take Kunsar jagora da 'Y/Amshi. A 
bangaren raujin waka kuma an nuna Abdu Karen 
Gusau yana da nasa yanayin rauji da ya hada sauti na 
muryarsa da kuma amo na kida wanda yake rera 
wakokinsa a cikinsa. Shi kansa amon kida, Karen 
Gusau yana samar da shi ne daga gangarsa da ake kira 
Gangar Karen Gusau da kuma daga baya da yake 
hadawa da Kalangu yana tayar da amo na kidansa. 

Harwa yau a wannan littafin, an bayyana Abdu 
Karen Gusau ya yi amfani da halaye na rerawa a 
kungiyarsa wadanda suka hada da #Kungiya #Jagora 
(#Kulli) “Y/Amshi (+Ciko+Gindin Waka). Ta haka, aka 
lura Abdu Karen Gusau shi yake kulla waka a 
matsayinsa na Jagora, sannan yan amshi nasa suna yi 
masa ciko na maimaita rera gindin waka. 


Haka kuma an yi magana dangane da tsarin da 
a wakokin Karen Gusau inda yake amfani da hanya ta 
Kadaita wadda take ba Jagora dama shi kadai ya dinga 
jefa sako ko sakonni a da na waka wato batare da 'yan 
amshi suna yi masa sauka ba. A nan Abdu Karen Gusau 
ne kawai yake yin hawa, ya yi sauka, ya yi saukar sauka 
ya yi ajewa. 

Sannan an bayyana Abdu Karen Gusau yakan 
sadar da wakokinsa a gidajen alumma da wuraren 
bukukuwa da wuraren tarukan jama'a, sannan kuma 
ya sadar da matanoni na wakokinsa a bisa kowane 
yanayi da lokuta na rayuwar al umma. 

Har wa yau kuma an fadi wasu rumbuna na 
ajiyewa da adana wakokin Abdu Karen Gusau 
wadanda suka kunshi kaset da CD da memore da 
intanet da kwamfuta da waya da takardun ilimi da 
kuma haddacewa. 

A wannan littafi an saurari tare da juya wasu 
matanoni na wakokin Abdu Karen Gusau kimanin 
arba'in da shida (46), aka kuma zuba su a babi na uku, 
kamar yadda aka fada a baya. 

Wakokin suna Kunshe da hikimomi iri-iri da 
dabarun sarrafa furuci da azanci da nazaltar harshe. 
Wakoki ne da aka cuccusa musu hanyoyin sakayawa 
da boye zance da ke bukatar zurfin tunani. 

Dan Abdu Karen Gusau, Yusif, ya tashi tun yana 
mutum karami kamar yadda aka bayyana baya, mai 
sha'awar wake-wake. Kila shi ne abin ya ja hankalin 
Karen Gusau ya diinga tafiya da shi fagagen yin waka. 
Tun a yarintar Yusif yake tafiya gayaunar waka tare da 
yara abokasa, suna yi masa amshi. Yusif Karen Gusau 


duk da wasu tarnakai na rayuwa irin ta makada 
zuciyarsa tana nuna masa ya yi gadon mahaifinsa na 
harkar waka abin tinkaho ne. 

Muna rokon Allah, tabaraka wa ta'ala, ya gafarta 
wa Abdu Karen Gusau, ya yafe masa kurakuransa, ya 
jike shi da rahamominsa, amin. 


RATAYE NA 
MAZHABAR TARKEN WAKAR BAKAS2 
(SABON TSARI, 2015) 
Godiya 
Sadaukarwa 
Gabatarwa 


1.0Salsalar Waka 

1.1Sunan Waka 

1.2Sunan Makadi da Tarihinsa 
1.3Sunan mai Waka da Bayaninsa 


2.0Yanayin Aiwatar da Waka 
1.1 Wakar Shiri ko Kire 
1.2Lokacin Aiwatarwa 
(Lokaci, Shekarar Haihuwa, Wuri) 


82 Tun a shekara ta 1993 Gusau (1993) ya fara tsara ra'i da za a iya 
xora tarken wakar baka ta Hausa. Gusau a 2003 da 20084 da 2008b 
da 2011 da kuma 2014 ya yi ta daxa bunkasa wannan ra'i a matsayin 
Mazhaba. Manazarta kamar Garba (1998) da Satatima (2008) da 
Abubakar (2011) da Adamu, Maijidda Shu'aibu (2012) da Yakubu 
(2012) da Ali, Bilkisu Yusuf (2014) da sauransu sun yi ta amfani da 
wannan Mazhaba suna xora tarke na adabin wakar baka a kanta. 


3.0Yanayin Kulla Waka 
3.1Hanyar Kungiya ko Kadaita 


4.0Raujin Waka 

4.1 Karin Murya 

4.2 Amon Kida 

4.3 Fitar da Raujin Waka 


5.0Turke da Warwararsa 

5.1 Muhallin Turke 

5.2 Takaita Turke 

5.3 Warwara da Tsettsefewar Turke 
5.4 Tubalan Ginin Turke 


6.0Awon Baka 

6.1 Yawan Layuka a da 
6.2 Yawan Diyan Waka 
6.3 Tsarin Rerawa 

6.4 Tsarin dan Waka 

6.5 Takidi a Diyan Waka 
6.6 Karin Waka 

6.6.1 Amsa Amon Kari 
6.6.2 Gidan Dara na Kari 
6.6.3 Amsa Amon Harafi 


7.0Tsarin Sadarwa 

7.1 Gidajen Alumma 

7.2 Wuraren Bukukuwa 

7.3 Wuraren Tarukan Jama'a 
7.4 Yanayi da Lokacin Sadarwa 
7.5 Rumbun Wakar Ma'ajiya 


8.0Adon Harshe 

8.1 Kamantawa 

8.2 Siffantawa 

8.3 Jinsintarwa 

8.4 Kinaya 

8.5 Alamtarwa 

8.6 Kambame 

8.7 Jaddadar Karfafawa 
8.8 Da Sauransu 


9.0Aiwatar da Harshe 
9.1Zaben Kalmomi 

9.1.1 Tsofaffin Kalmomi 

9.1.2 Kirkirarrun Kalmom 

9.1.3 Bakin Kalmomi 

9.1.4 Gamin Bautar Kalmomi 
9.1.5 Kalmomin Amsa Kama 
9.1.6 Murgude Siffar Kalmomi 
9.1.7 Karangiyar Kwayoyin Sauti 


9.2Karin Harshen Waka 
9.2.1 Sakkwatanci 

9.2.2 Katsinanci 

9.2.3 Garewanci 

9.2.4 Gobirci 

9.2.5 Kananci 

9.2.6 Zazzaganci 


9.3Ginin Jumla 
9.3.1 Yanayin Kera Jumloli 


9.3.2 Jumla mai Sauki 

9.3.3 Jumla mai Tsauri 

9.3.4 Jumla mai Gibi 

9.3.5 Jumlar Yankin Suna 
9.3.6 Jumlar Yankin Aikatau 
9.3.7 Jumla Gajeruwa 

9.3.8 Jumla Doguwa 

9.3.9 Jumla mai Harshen Damo 
9.3.10 Jumlar Tambaya 
9.3.11 Jumlar Bayani 

9.3.12 Jumlar Umurni 
9.3.13 Garga-Dogarau 


9.4Maganganun Azanci 
9.4.1 Karin Magana 
9.4.2 Bakar Magana 
9.4.3 Kirari 

9.4.4 Zambo 

9.4.5 Habaici 

9.4.6 Shagube 

9.4.7 Ba'a 

9.4.8 Barkwanci 
9.4.9 Gatse 

9.4.10 Dungu 

9.4.11 Waskiya 
9.4.12 Zaurance 
9.4.13 Arashi 

9.4.14 Da Sauransu 


Kammalawa 
Manazarta 


Rataye na Matanin Wakar Nazari 


Makadi : 
Wakar 
G/Waka 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Abdu Karen Gusau, Min jibir 
: Harshen Hausa 


: “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Yan Nijeriya sai Hausa, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Yanzu haka jami'o'in kasar nan, 


: Su suka sa ake yin taron, 


: Yan Nijeriya sai Hausa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, 


: Domin tamu ce ko kun ki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, 


: Don mu tamu ce in sun ki, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mu mu rike shi harshen Hausa, 


: Domin namu ne su sunki, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, 


: Domin tamu ce ‘yan Hausa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Abin da ya sa muka ce dai, 


: Yan Nijeriya mu rike Hausa, 


: Domin kashi biyu bisa ukun Nijeriya, 


: Dukkan sun fi yawa “yan Hausa, 


: Domin Hausawa da biyayya, 


: Anan kasar nan Nijeriyarmu, 
: Ba karya ba ne kuma kun san, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ni na san Hausa ce babban Yaren, 


: Nan Nijeriya sai Hausa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har da Sakkwatawa su ma, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A'a har Katsinawan Dikko, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har da Daura tamu, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mun ce har mutanen Zazzau, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 


Gwarawan da ke Zazzau duka, 


: Sun koma suna jin Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Hausa tai fintinkau! 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Gwarawan da suke Zazzau duka, 


: Kowa yau ya san Hausa, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Har sunai mana wani kirari, 


: Wai su ce mana mu ko Kanawa, 


: Wai har karamin mu sana'a yake, 


: Yo waye zai Ki neman kuddi? 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Je ku duba masu kamun cuta, 


: Duk su sun fito ba huloli, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, d3 
Yan Nijeriya sai Hausa. d3 


Muna ta kidi mutanen Hausa, 


: Amma ga shi Kano aka taru, 


: Ban ga ba “yan Daurawan Bawo, 


: Sun ka bace don ni ban so ba, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Zage-Zagi ku yi tadi, 


: Kadda ku raina iyayen daki, 


: Ku ke martaba su da farko, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya don Annabi, 


: Yan Nijeriya mu yi Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A'a ban ga Daurawa ba, 


: Ban ga Zage-Zagi sun zo ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Bara dai in rawa, in juya, 


: In murna cikin yan'uwana, 


: Kowanne yana kallo na, 


: In da Zage-Zagi sai na sha, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa d3 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Ai ban ga Zagazagin sun zo ba, d2 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ko sun zo suna can baya, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


A bari ga dawa, gero, ya zan tsaya, 


: Cin doya, ta kumbura ni, na dawo kato, 


: In zo ban iya yin barci, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ko ko na zam mata suna kyama ta, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kai,! 


Yan Nijeriya sai Hausa. 


A. Mu'azu Sani na gode ma, 


: Ba domin kida nau yai ba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya, 


: Kakannin “yan Nijeriya “yan Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A'a ka san Afrika a ko'ina, 


: Kasa kasarmu a Afrika, 


: Ko a ina ana jin Hausa, 


'Y/Amshi: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Au Kanonmu ba Daurawa? 
: Wai in sun Zo su su zauna, 
: Kar su ce muna korar su, 
: Ba mun ce muna kora ba, 
: In kun zo ku zauna zama dai, 
: Na san tarbiya ne kun zo, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ah mun san tarbiya sai kunzo, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Na san tarbiyar Daurawa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Na san kyan halin Daurawa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nljeriya yan Hausa, 2 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Mutan Kano ‘yan birni, 
: Da babba da yaro, 
: Kowanne yana son Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Na bunkasa harshen Hausa, 
: Na Nijeriyar nan tamu, 
: Ba a yi kamar Kanawa ba, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Su ka shirya shiri a duk shekara daya, 
: Sai an tsara Makon Hausa, 
: Yan Nijeriya suji dadi, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yan Nijeriya ku yi Hausa, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Yara duniya labarai, 
: Na abin ciki labari, 
: Ai abin da dama ta jure, 
: Ai hagun ba ta jure ba, 
: Yan Nijeriya mu yi Hausa. 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Kadda wasu su zo daga baya, 
: Su zo su rike harshenmu, 
: Su samu muna boyewa, 
: Kadda mu boye kanmu da kanmu, 
: Zai kyawu mu dawo fili, 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Ko yaushe aka zo aka same mu, 
: Sai a tad da mu daga fili, 
: Kadda mu zan muna nokewa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A'a dan gida ba bako ba, 
: Bayya aje kaya zaure, 


: Ga mu cikin gidajen Hausa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


Yan Nijeriya sai Hausa. 


A ‘yan Nijeriya sai Hausa, 2 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kai na ga Zage-Zagi kun ta ka, 


: Wannan taku ta kai duba, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Wannan yai rawa nai duba, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Hadawa su ke da waka, 


: Da rawa muna yin Hausa, 


: Ko da cikin Ilimin Zamani, 


: Yan Hausa muma muna nan, 
: Ba bari ba muka yi gabadai, 


: Sannan ilimi mai tsari, 


: Sai mu yawaita ilimin mu, 


: Wata rana idan muka zauna, 


: Sai ka ga mun hada turanci, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kai Hausawa suna yin wayo, 


: Ka ga sun kama Englishi, 


: Sun rike ya zauna daidai, 


: Ga shi kwa bassu yarwa Hausa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ga shi kwa bas su yarwa Hausa, 


: Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ah 'yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Manya manya in ji karana, 


: Ai mai shan wuta sai karfe, 


: Kuma ai azama sai doki, 
: Ai jure fari sai tofa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Ana ga Zage-Zagi na Zariya, 


: A garin nan Kanonmu ta Dabo, 


: Cikin bikinmu akwai Turawa, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Daurawan Kano sun buya, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Bari mui wasan katsinawa, 


: To Kai! 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ai muna kunyar ku, kuna kunyar mu, 


: Ya ba kwa zuwa Daurawa, d2 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Ashe dai za ku zo katsinawa, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Katsinawa iyalan Dikko, d2 


: Ai su ma duka Hausawa ne, 
: Kunya gare ku, tsoro babu, 


: Idan dai an kira sai kunzo, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Oh yau kunga kanonmu ba Daurawa, 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kanawa abin tsoro ne, 


: Na ga zage zagin sun noke, 


: Daurawa kuma duk sun noke, 


: Yanzu nan katsinawa ke kunya, 
: Ya zuwa gidanmu kanawa, 


'Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ai dama abin wasa ne, 


: Ga shi muna rawar Katsinawa, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Mudai mun rike sai Hausa, d2 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ah manya manya ba yara ba, 


: Jure fari sai tofa, 


: Sha wuyan wuta sai karfe, 


: Bari in maganar manyan man, 


: Kanawa su ne manya, 
: A duk Nijeriya kaf kwata, 


'Y/Amshi: 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Bai taba zuwa kallo ba, 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


A kanawa su ne manya, 


: Masu gida mutanen Hausawa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Manya manya in ji kanana, 


: Duniya kaf ai labari, 


: Abin ciki ma labari ne, 


: Mai jure fari sai tofa, 


Y/Amshi : 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 
'Y/Amshi: 


Jagora: 


A 'yan Nijeriya sai Hausa, d3 
Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ni ba sarauta nai ba, 


: Ni dai maroki ne ni, 


: Duk dai mawaki neni, 


“Ya zan san yawan yabi kaina, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Ato in ina yarona, 


: Barain taje suma yayi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Tunda dai ina yarona, 


: Bara in taje suma yayi, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jure fari sai tofa, 


: Ai mai shan wuta sai karfe, 


: Kuma da za ai azama sai doki, 


: Wajen sakkwatawa daman, 


: Gun “yan iyalan dikko, 


: Kuna cewa ku anne tushen, 


: Hausar Kasar duniyar nan, 
: To ya ba kwa fitowa fili, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nijeriya sai Hausa d4 


'Y/Amshi: 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. d4 


A Kano mu ke yin Hausa, 


: Hausar tamu ta fi ta kowa, 


Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 
Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


“Yan Nigeriya sai Hausa, d2 
Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Lalli na taba zancen Hausa, d2 
Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Suma sakkwatawan Shehu, 


: Na yarda ni kun burge, 


: Domin batun Hausawa, 


: Na ai kune tushe, 


: Hausa kasarmu Nijeriyar nan, 


: Ba ko ina ba ke daidai mu, 


Y/Amshi : 
Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 
To amma akwai wani sashe, 


: Abdu yana da jawabi, 


: Sakkwatawa ga tadin su, 


: Harshen Hausa dai magana ce, 


: Kowacce ta kan zo daidai, 


Y/Amshi : 


Jagora: 


“Yan Nijeriya sai Hausa. 


Kai Kanawa na burgeni, 


: Ko wacce Hausa, 


: Tana son transilation, 


: Bari in maka tadi, 


: In Sakkwatawa suna yin tadi, 

: Sai ka tarar Kanawa, 

: Na fassara shi data su, 

: Hausar ta game tai daidai, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Muna nan dai a wasan Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Jaskwatawa mutanen Jos, 
: Sun ban riga sun ban riga, 
: Kuma har su ka bari gilashi, 
: Wani gal in sa aidona, 
: Don in rika karatu na daidai. 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: Don in rika karatu na daidai, 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: A “yan Nijeriya sai Hausa, d2 
Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: A gaishe ku mutanen birni, 
: Na birnin kuma ba daya ma jal ba, 
: Nan birni hudu ne ke zaune, 
: In dai kungiyar Hausa ne, 
: Bari daiin zaga Zage-Zagi, 
: Ka ga Zage-Zagi na nan gun, 
: Kana akwai Sakkwatawa, 
: Kana akwai Katsinawa, 


: Na mance biyar ma zan ce, 
: Daurawan Kano ma sun zo, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


Jagora: 'Yan Nijeriya sai Hausa, d2 
'Y/Amshi : Yan Nijeriya sai Hausa. d2 


Jagora: Gaishe ku shugabannin Hausa, 
'Y/Amshi : “Yan Nijeriya sai Hausa. 


